TRAETHODAF 


W  YET  HI  AIT 


tw  CYiinwis 


ADOLYGIAD  AR  DDAELITHIAU  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYERYN  Y  PARCH.  J.  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 


MEWN    CHWECH     O     DRAETHODAW, 


Os  yw'r  Gwyrtliiau  wedi  peidio, 
Ofer  nnvy  i  neb  obeitbio : 
Can's  os  cododd  Crist  rai  roeirw, 
Ni  ddaw'r  lleill  byth  Ian  o'u  lludvr. 


GAN    JOHN    DAVIS,    MERTHYR. 


MERTHYR- TYDFIL 


A!*GRAFFWYD,  CYHOEDDWYD,  AC  AR   WERTH    CAN   J.  DAVIS, 
HEOL   JOHN,    GEORGETOWN. 

1852. 


CYNNWYSIAD. 


TRAETHAWD  I. 

•1)08.  I. — Rhagymadrodd { 

Dos.  II. — Gwyrthiau — pa  beth  ydynt?  ',      2 

Dos.  HI. — Dyben  Gwyrthiau .5 

Dos.  IV.— Gwneuthufwyr  Gwyrthiau        ....      7 

TRAETHAWD  H. 

Dos.  I. — Gwyrthiau  Cyhoeddus  a  Dirgelaidd     .        .        .IS 

Dos.  II.— Parhad  Gwyrthiau 17 

Dos.  HI.' — Apostolion 19 

1.  Galwad  yr  Apostolion         .        .        .        .19 

2.  Swydd  yr  Apostolion  .        .        .        .21 

3.  Nifer  yr  Apostolion  .        .        .        .22 

4.  Pedr  yn  Ben  arnynt  .        .        .        .23 

5.  Pa  fodd  yr  oeddynt  yn  dystion  0  Grist        .    24 

TRAETHAWD  HI. 
Dos.  I. — Prophwydi  ««*....    25 

1.  Y  Ddau  Brophwyd  mawr — Moses  a  Christ    25 

2.  Arwydd  Prophwydi 26 

3.  Prophwydi  ar  ol  Crist         .        .        .        .28 
Dos.  H.— Yr  Ysbryd  Glan  .        .        .        .        .        .29 

1.  Bedydd  yr  Ysbryd  Glan      .        .        .        .29 

2.  Doniau  Gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glan     .        .    31 

3.  Parhad  Bedydd    yr   Ysbryd    a'r   Doniau 

Gwyrthiol,  a'r  ffordd  i'w  cael  .        .        .    32 
Dos.  HL — Eneinnio  ag  Olew,  a  Gweddio    ....    33 

1.  Ar  bwy  y  gweinyddid  yr  ordinhad  0  enein- 

nio, &c. 34 

2.  Parhad  yr  Ordinhad  0  eneinnio  a  gweddio    35 

TRAETHAWD  IV. 

Dos.  I. — Gwyrthiau  Swynwyr  yr  Aifft       .  .  .  .37 

1.  Troi  y  Gwiail  yn  Seirff       .  .  .  .'37 

2.  Troi  y  Dyfroedd  yn  Waed  ...    40 

3.  Taraw  y  Wlad  a  Llyffaint  .  .42 

4.  Taraw  y  Uwch  yn  Llau       .  .  .  .44 
Dos.  H.— Y  Ddewines  0  Endor  yn  cyfodi  Samuel  .  .    45 

TRAETHAWD  V. 

Dos.  I.— "Diweddy  Byd,"  a  Dinystr  Jerusalem        .        .    49 
Dos.  H.— Arwydd  i'r  rhai  Digred,  a  Llefaru  a  Thafodau  .     58 

TRAETHAWD  VI. 
Dos.  I.— "Yr  Hyn  sydd  0  Ran,  a'r  Hyn  sydd  Betffaith," 

neu  Ddarfyddiad  Gwyrthiau    .  .    61 

*J*i.Dy,ai  y  "  TraEthawd  ar  WYHTHiAu.yn  darlunio  pa  beth  ydynt, 
eo  dyben,  y  pryd  en  cyaawnir,  a'u  safonolrwydd  i  brofi  dwyfoideb  crefydd," 
f»el  ei  o»od  ar  ddiwedd  y  traethodau  uchod,  fel  ag  i  gyfansoddi  un  Hyfr. 


RHIF.  1.]  tPEis  lg. 

TRAETHODAU 

AR  • 

W  YRTHIAU, 

YW    CYNNWVS 

ADOLYGIAD  AK  DDARLITHIAU  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFRYN  Y  PARCH.  J.  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 

TRAETHAWD  I, 


§  I.— RHAGYMADRODD. 

Yr  unig  beth  a  aehosodd  cyhoeddiad  y  traethodau  hyn,  oedd 
Darlithiau  y  Parch.  J.  Jones,  Llangollen,  ar  Wyrthiau,  y  rhai 
a  draddododd  efe  yn  Bethesda,  Merthyr,  ar  y  25ain  o  Chwefror, 
a'r  3ydd  a'r  17ego  Eawrth,  1852.  Buom  ni  yn  bresennol  yn 
gwrandaw  y  tair  darlith,  acyn  eu  hysgrifenu  i  lawr;  ac  wedi 
hyny  cawsant  eu  hadolygu  yn  gyhoeddus  yn  Neuadd  y  Cyna- 
reigyddion,  Merthyr,  gan  yr  Henuriad  Phillips  a  ninnau, 
ynghyd  a'r  brawd  Robert  Evans,  i  gynnulleidfaoedd  lliosog. 
Eithr  gan  fod  Mr.  Jones  yn  parhau  i  draddodi  y  darlithiau  hyn 
ar  hyd  a  lied  y  wlad,  barnasom  yn  addas,  trwy  annogaeth 
lluoedd  o  frodyr,  i'w  hadolygu  mewn  rhes  o  draethodau,  y  rhai 
a  gant  ymweled  a,  phob  cwr  o  Gymru.  Ar  yr  un  pryd,  bydd  i 
ni  adolygu  y  llyfryn  a  elwir  "Doniau  Gwyrthiol,"gan  y  Parch. 
J.  Davies,  Llanelli,  Brycheiniog,  yr  hwn,  mewn  llawer  o  bync- 
iau,  sydd  yn  cytuno  a,  Mr.  Jones ;  a  digon  tebyg  y  sylwn  hefyd 
ar  rai  pethau  yn  Nhestament  Newydd  y  Bedyddwyr,  gyda 
golwg  ar  "ddiwedd  y  byd,"  &c.  Er  mwyn  cadarnhau  ein 
reports  o  Ddarlithiau  Mr.  Jones,  dichon  y  cyfeiriwn  yn  ami 
at  y  llyfrau  y  mae  efe  wedi  gyhoeddi,  pan  y  cyffyrddant  a'r 
pwnc  mewn  Haw,  fel  na  chaffo  neb  fawr  esgus  o  ddweyd  ein 
bod  yn  cam-adrodd  yr  hyn  a  draddododd  efe  yn  ei  ddarlithiau. 

Nis  gallwn  ddweyd  etto  pa  nifer  o  draethodau  a  gyhoeddwn, 
ond  ymdrechwn  na  fyddant  dros  chweoh,  am  geiniog  yr  un.  Y 
prif  hynciau  a  gymmerwn  i  ysgrifenu  arnynt,  fydd  y  rhai 


canlynol  : — Gwyrthiau — pa  beth  ydynt;  Dyben  Gwyrthiau  J 
Gwncuthurwyr  Gwyrthiau  ;  Gwyrthiau  yn  gyhoeddus  a  dir- 
gclaidd  ;  Apostolion — eu  galwad,  eu  swydd,  a'u  nifer — Pedr  yn 
ben  arnynt — Pa  fodd  yr  oeddynt  yn  Dystion  o  Grist  ;  Pro- 
phwydi — y  Ddau  Brophwyd  mawr,  Moses  a  Christ — Arwydd 
Prophwydi — Prophwydi  ar  ol  Crist ;  Yr  Ysbryd  Glan — Bedydd 
yr  Ysbryd  Glan — Doniau  Gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glan — parhad 
Bedydd  yr  Ysbryd  a'r  Doniau  Gwyrthiol,  a'r  ffordd  i'w  cael; 
Eneinnio  ag  Olew  a  gweddio — ar  bwy  y  gweinyddid  yr  ordin- 
had  hon  ? — Parhad  yr  ordinhad  yn  yr  Eglwys ;  Barn  Duw,  a 
Dinystr  Jerusalem — pregethu  yr  Efengyl  dros  y  byd — nefoedd 
a  daear  newydd ;  Gwyrthiau  Swynwyr  yr  Aifft ;  Y  Ddewines 
o  Endor  yn  cyfodi  Samuel;  "  Diwedd  y  Byd,"  a  Dinystr 
Jerusalem ;  Arwydd  i'r  rhai  digred  ;  Yr  Hyn  sydd  o  Ran,  a'r 
Hyn  sydd  Berffaith,  &c, 

Ymdrechwn  drin  pob  pwnc  ar  wahan,  gan  ddosparthu  pob 
Traethawd  yn  wahanol  ddosranau,  fel  y  gallo  y  darllenydd  droi 
atynt  gyda  mwy  o  rwyddineb,  ac  hwyrach  j£  gwneir  Cynnwys- 
iad  i'r  cyfan  ar  y  diwedd.  Nid  ydym  yn  addaw  y  bydd  i'r  hyn 
a  ysgrifenwn  ddwyn  Uawer  o  debygolrwydd  i'r  hyn  a  draddod- 
asom  ni  a'n  brodyr  yn  gyhoeddus,  wrth  adolygu  gwaith  Mr. 
Jones ;  eithr  ni  a  ymdrechwn  ddwyn  gerbron  lawer  o  bethau 
hollol  newyddion,  a  ehymmeryd  dull  gwahanol  o  drin  y  pethau 
a  fuont  dan  ein  sylw  yn  flaenorol. 

Er  nad  ydym  ni  ond  megys  "  bugail"  bychan  yn  ymyl  y 
Cawr  o  Llangollen,  etto  teimlwn  yn  hollol  ddi-ddychryn  ;  ac 
er  ei  glywed  yn  cyhoeddi  yn  ei  ddarlith  olaf,  "  Mae  yn  rhaid 
fod  yn  rhywbeth  cyn  fy  nghwympo  i,"  etto  pwy  a  \Vyr  na  fydd  i 
geryg  llymion  y  gwirionedd,  o'n  ffon-dafl  ddiolwg  ni,  lynu  yn 
ei  benglog,  a'i  lorio  yn  ei  hyd  ?  Duw  a  wyr  oreu  am  hyny ; 
eithr  fe  wyddom  ni  hyn,  ein  bod  yn  rhyfela  dros  Dduw,  ac  mai 
gwae  y  sawl  a  wrthryfelo  yn  ei  erbyn  ef. 


§  H.— GWYRTHIAU— PA  BETH  YDYNT  ? 

Wrth  ymosod  ar  ysgrifenu  rhes  o  draethodau  ar  Wyrthiau, 
nid  oes  dim  yn  addasach  na  cheisio  desgrifio  pa  beth  ydynt. 
Dywedai  Mr.  Jones  mai  gwyrthiau  yw  yr  hyn  sydd  yn  groes  i 
ddeddfau  anian,  can  belled  ag  y  gwyddom  ni  am  ddeddfau 


anian.  Dywed  rhai  drachefn  niai  trosedd  o  ddeddfau  natur,  neu 
wrthwynebiad  i  reolau  sefydlog  anian,  ydynt ;  tra  y  dewisa 
ereill "  ddesgrifio  gwyrth  yn  effaith  gynnyrchiedig  gan  yr  un 
achos,  mor  wirioneddol  ag  effeitMau  cyffredin  aniau ;  ond  yn 
unig  nad  yw  yr  achos  a  gynnyrcha  wyrth  yn  gorwedd  o  fewn 
cylch  deddfau  natur."  Yr  ydym  ninnau  hefyd  wedi  rhoddi  ein 
barn  mewn  Traethawd  ar  Wyrthiau,  a  gyhoeddasom  y  Uynedd ; 
ac  y  mae  fel  y  canlyn  : — "  Gwyrth  a  alwn  ni  yr  hyn  sydd  tu 
hwnt  i'n  dealltwriaeth,  a'r  hyn  na  allwn  ei  amgyffred,  neu  na 
fyddom  wedi  ymgynnefino  ag  ef.  Nid  oes  dim  yn  wyrthiau  yn 
ngolwg  Duw,  o  herwydd  y  mae  efe  yn  deall  pa  fodd  y  mae  pob 
peth  yn  cael  ei  gyflawni:  eithr  i  ni  ymddeogys  pob  peth  yn 
wyrth,  os  na  fyddwn  yn  ei  arngyfired,  neu  wedi  ymgynnefino 
ag  ef,  &c."  (Gwel  y  Traethawd  am  yehwaneg).  Mae  llawer  o 
bethau  a  ymddangosent  yn  wyrthiau  i  rai,  tra  na  ymddangos- 
ent  felly  i  ereid.  Meddyhwn  am  gareg,  natur  arferol  yr  hon 
yw  myned  tuag  i  waered,  yn  cael  ei  chodi  i  fyny  gan  ysbryd 
anweledig  i  ni ;  ymddangosai  hyn  yn  wyrth  i  ni,  os  na  fyddem 
yn  gwybod  mai  ysbryd  fuasai  yn  ei  chodi,  eithr  ni  fuasai  yn 
fwy  o  wyrth  yn  ngolwg  yr  ysbryd,  na  bod  rhyw  ddyn  yn  ei 
chodi  i  fyny,  ac  ni  fuasai  mewn  un  modd  yn  croesi  deddfau 
anian.  Meddyliwn  etto  am  y  rhinwedd  ag  oedd  yn  myned 
allan  o  Iesu  Grist,  yn  iachau  y  wraig  hono  o'i  dyferlif  gwaed 
(Marc  v,  30);  ac  am  y  rhinwedd  ag  oedd  yn  y  napcynau  a 
ddygid  oddiwrth  bersou  Paid,  yn  iachau  y  cleifion.  Yr  oedd  y 
pethau  hyn  yn  ymddangos  yn  wyrtliiau  i'r  sawl  nad  oeddynt 
yn  amgyffred  pa  both  oedd  yn  iachau;  eithr  fe  wyddai  Crist  a 
Phaul  pa  beth  oedd  yn  achosi  yr  iechyd — mai  Ysbryd  Duw 
oedd  yn  gweithredu  yno.  Nid  oes  rheswm  nad  oes  rhyw 
foddion  yn  cael  eu  harferyd  er  cyflawni  gwyrthiau,  fel  er  cyf- 
lawni  pob  peth  arall.  Meddyliwn  am  Grist  yn  rhoi  llygaid  i'r 
deillion  :  os  gwir  a  ddywedai  Mr.  Jones  nad  oedd  poteli  ganddo 
wrthlaw  (yr  hyn  sydd  yn  ammheus,  fel  y  cawn  ddangos  etto), 
er  hyny  yr  oedd  yn  arfer  meddyginiaeth,  pe  na  buasai  yn  ddim 
arall  ond  ei  boeri  yn  gymmysg  a'r  clai ;  canys  os  oedd  rhinwedd 
iachaol  yn  myned  oddiwrtho  ef  ei  hun  wrth  ei  gyffwrdd,  mae 
yn  ddiau  fod  y  rhinwedd  hwnw  yn  helaeth  yn  ei  boeri  ef,  tuag 
at  y  rhai  ag  oedd  a'u  ffydd  ynddo  ef  fel  Meddyg. 

Ar  y  cyfan,  ymddengys  i  ni  fod  llawer  o  bethau  wedi  cym- 


mcryd  lie  yn  ngwahanol  oesau  y  byd,  dan  yr  enw  gn yithian, 
ag  na  fyddent  yn  cacl  eu  liystyried  felly  mewn  ainscr  i  ddod. 
Br  enghraifft,  cymmerwn  sylw  o'r  llewod  gyda  Daniel  yn  A 
ffau;  daw  ameer  hcb  fod  yn  hir  y  bydd  yn  naturiol  i'r  llewod 
ymddwyn  tung  at  bawb  megy9  y  gwnaethant  tuag  at  Daniel ; 
ac  yr  oedd  amser  wedi  bod  yn  flaenorol  i  hyny,  sef  yn  nghread- 
igaeth  y  byd,  pan  nad  oedd  yn  "ddeddf  anian"  i'r  llewod  a 
chreaduriaid  ereill,  fod  yn  ysglyfaethgar.  Yn  wir,  y  mac  yn 
ymddangos  i  ni  fod  yr  holl  wyrthiau  sydd  wedi  eu  cyflawni,  yn 
ddangosiad  eglur  o'r  gallu  y  mae  Duw  yn  fwriadu  ei  gj'franu  i 
holl  blant  dynion,  fel  yr  adferer  bwy,  ynghyd  a'r  ddaear  a'r  nef- 
oedd,  yn  ol  i'w  sefyllfa  berffeithiedig,  pan  na  all  yr  elfenau 
effeithio  dim  ar  eu  cyfansoddiadau,  ac  y  byddant  hwythau  yn 
alluog  i  gyflawni  gweithredoedd  mwy  na'r  rhai  a  gyflawnodd 
Crist  yn  eu  plith  yn  nyddiau  ei  gnawdoliaeth. 

Mae  yr  ysgrythyrau  yn  dangos  yn  eglur  fod  anghen  mawr 
am  ffydd  yn  Nuw,  er  cyflawni  gwyrtluau  yn  ei  enw  ef ;  canys  y 
mae  yr  hwn  sydd  a'i  ffydd  yn  fawr,  ag  addewid  o  gynnorthwy 
Duw,  trwy  gyfrwng  ysbrydion  gwasanaethgar.  Dywed  Crist  y 
gallai  efe  gael  "  mwy  na  deuddeg  lleng  o  angylion"  i'w  gyn- 
northwyo  (Math,  xxvi,  53) ;  ac  y  mae  yn  ddiau  fod  lluoedd  o 
angylion  neu  ysbrydion  da  yn  gweini  er  mwyn  y  rhai  a  gant 
etifeddu  iachawdwriaeth,  a  lluoedd  o  rai  drwg  gyda  y  rhai  dryg- 
ionus,  ac  yri  arferyd  eu  gallu  mewn  amrywiol  ffyrdd.  Ond 
rhagor  ar  hyn  etto. 

Nid  ydym  wedi  ysgrifenu  ar  y  pen  hwn,  gyda  dyben  i  wneyd 
dadl  a  neb  ynghylch  pa  beth  yw  gwyrthiau,  canys  nid  y  w  o 
nemawr  bwys ;  yr  ydym  wedi  traethu  yr  hyn  a  ddaeth  i'n  medd- 
wl,  ac  yn  awr  yn  gadael  y  darllenydd  i  farnu  drosto  ei  bun. 
Eithr  y  mae  un  peth  yn  Uyfryn  y  Parch.  J.  Davies,  tud.  6,  yn 
teilyngu  ein  sylw  cyn  gadael  y  pen  hwn,  ac  y  mae  fel  hyn — 
"  Rhyfedd  iawn  ydynt  effeithiau  Mesmeriaeth,  pan  y  sefydla 
ddyn  yr  un  man,  heb  ddim  ond  ysgogiad  Haw;  ond  nid  oes 
ynddynt  ddim  yn  wyrthiol,  gan  eu  bod  yn  effeithiau  cynnyrch- 
iedig  gan  achosion  naturiol."  Yn  awr,  nis  gallwn  gredu  peth  fel 
hyn,  canys  os  yw  dadguddiadau  cywir  am  ryw  bethau  yn 
wyrthiol,  yna  y  mae  Uawer  o  bethau  perthynol  i  Fesmeryddiaeth 
yn  gwbl  wyrthiol,  fel  ag  y  gwyr  Uawer,  ac  fel  y  profwn  ninnau 
wxth  drin  Gwneuthurivyr  Gicyrthiau. 


§ni— DYBEN  GWYRTHIAU. 

Gajst  ein  bod  eisoes  wedi  ysgrifenu  ar  y  pwnc  hwn  hefyd  yn  y 
Traethawd  ar  Wyrthiau  (yr  hwn  a  ddylai  ein  darllenwyr  ei 
feddu  gyda'r  Traethodau  hyn),  nis  gwelwn  fod  anghen  i  ni  itto 
ddweyd  nemawr  yn  ei  gylch.  Myn  y  Parchedigion  J.  Jones  a 
J.  Davies  ddweyd  mai  dyben  gwyrthiau,  yn  fwyaf  neillduol,  y w 
profi  dwyfoldeb  athrawiaethau  newyddion  oddiwrth  Dduw, 
megys  yn  nyddiau  Moses  ac  Iesu  Grist  a'r  apostolion;  neu 
mewn  geiriau  ereill,  mai  gwyrthiau  ydynt  y  maen  prawf  i  brofi 
crefydd,  ac  wedi  iddi  gael  ei  phrofi  unwaith,  nad  oes  eisieu  ei 
phrofi  byth  wed'yn.  Mewn  atebiad  i  hyn,  ymddengys  i  ni  mai 
dyben  penaf  gwyrthiau  Duw,  y  w  y  dyben  a  nodir  yn  yr  hanes- 
ion  am  danynt  yn  yr  ysgrythyrau ;  os  ydynt  hefyd  yn  rhoddi 
gogoniant  i  Dduw,  ac  yn  achosi  i  ddynion  gredu,  y  maent  yn 
ateb  dybenion  ereill,  heblaw  y  dybenion  neillduol  mewn  golwg. 
Ond  o'r  ochr  arall  etto,  ymddengys  mai  prif  ddyben  gwyrthiau 
gan  allu  y  tywyllwch,  yw  er  cadarnhau  gau-grefyddau,  megys 
y  gallwn  ddeall  wrth  yr  ysgrythyrau,  ac  nid  er  gwneuthur 
un  daioni. 

Oni  buasai  ein  bod  yn  gwybod  fod  crefydd  Crist  wedi  ei 
hadeiladu  ar  gadarnach  sail  na  gwyrthiau  a  rhyfeddodau,  ofnem 
y  gwnai  "  pyrth  uffern"  ei  gorchfygu  ;  ond  diolch  eu  bod  wedi 
ei  hadeiladu  ar  y  "  graig  lion"  (sef  dadguddiad),  fel  nas  gall  dim 
ei  syflyd.  Mae  eglurhad  yr  Ysbryd  yn  cael  ei  raddi  i  bob  un  er 
lleshad  (1  Cor.  xiii,  7),  fel  nad  oes  achos  i  neb  gael  ei  dwyllo. 
Hyn,  yn  ddiau  oedd  mewn  golwg  gan  Grist,  pan  ddywedodd, 
"  Os  ewyllysia  neb  wneuthur  ei  ewyllys  Ef,  efe  a  gaiff  wybod 
am  y  ddysgeidiaeth  (neu  y  grefydd),  pa  un  ai  o  Dduw  y  mae  hi, 
ai  myfi  o  honof  fy  hun  sydd  yn  llefaru"  (loan  vii,  17).  Beth,  ai 
felly  oedd  Crist  yn  cadarnhau  ei  ddysgeidiaeth?  Ie,  yn  ddiam- 
mau,  ac  ni  allasai  fod  un  ffordd  yn  well.  Gallasai  fod  gwyrth- 
iau yn  gynnorthwy  i  lawer  wneuthur  ewyllys  Duw,  ond  ni 
allasai  gwyrthiau  eu  hunain  fod  yn  hr'awf  o'i  ddwyfol  ddanfon- 
iad  Ef,  eithr  yr  oedd  yn  rhaid  cael  Ysbryd  y  dadguddiad  i  brofi 
hyny.  Yr  oedd  gweithredoedd  daionus  Crist  yn  annogaethau 
cryfion  i  gredu  ynddo,  ond  nid  ymddengys  eu  bod  yn  ddigon  i 
brofi  ei  athrawiaeth  ;  onide,  ni  chyhoeddai  yr  addewid  flaenorol 
o  gael  gwybodaeth  sicr  am  y  ddysgeidiaeth,  trwy  ufyddhav 
i'r  Efengyl. 


Mao  yn  wir  fod  Iesu  Grist  wedi  cyfcirio  sylw  dynion  anghred- 
iniol  at  y  gwj'rthiau  a  gyflawnodd,  ful  y  prawf  goreu  o  fewn  eu 
cyrliaedd  liwy  yn  eu  sefyllfa  bono,  o'i  ddwyfol  anfoniad  ;  ond 
pe  dygwyddai  iddynt  grijjdu  ac  ufyddhau  i'w  ddysgcidiaeth  (sef 
yr  Efengyl),  efe  a'u  eyfoiriai  hwy  at  "ddawn  yr  Ysl)ryd  Glan," 
yr  lion  sydd  mown  addewid  i  "bawb  yn  mhell"  (Act.  ii,  38,  39). 
er  eu  galluogi  i  wybod  am  ei  ddysgcidiaeth,  ac  i  ddywedyd,  "  Ni 
a  wyddom  ein  bod  o  Dduw,  a  bod  yr  boll  fyd  yn  gorwedd  mewn 
drygioni."  Yr  oedd  yr  Arglwydd,  mac  yn  wir,  yn  cadarnhau 
ei  air  "  trwy  arwyddion,"  ond  cofior  mai  arwyddion  oedd  y 
eyfry  w  ag  a  weithredai  yr  Ysbryd  yn  y  credinwyr,  trwy  "  ranu  i 
bob  un  o'r  neilldu,  inegys  yr  oedd  yn  ewyllysio."  Yr  oedd  yr 
arwyddion  hyny  yn  brofion  yn  y  credinwyr  eu  bunain,  trwy 
wcithrediad  yr  Ysbryd,  fod  eu  crefydd  o  Dduw,  tra  nad  oedd 
yr  arwyddion  a  welodd  yr  anghredinwyr  gan  yr  apostolion  ac 
ereill,  yn  ddim  amgen  na  rhyw  fath  o  brofion  allanol,  ynghyich 
pa  rai  y  gallent  gael  eu  twyllo,  o  ran  dim  a  allent  hwy  wybod 
yn  amgenach.  Mae  yn  dra  afresymol,  ynte,  fod  gwyrthiau  yn 
safon  i  brofi  dwyfoldeb  crefydd. 

Etto,  os  yw  yn  alluadwy  i  alluoedd  y  tywyllwch  gyflawni 
gwyrthiau  (yr  hyn  a  ymdrechwn  brofi  yn  gadarnbaol  yn  y 
ddosran  nesaf  (§  iv),  mae  yr  hwn  sydd  yn  adeiladu  ei  grefydd  ar 
wyrthiau,  yn  debyg  o  fod  yn  adeiladu  ar  y  tywod.  Cofied  Mr. 
Jones,  a  phob  un  arall,  nad  y  w  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  fel 
yr  awgrymai  eie  eu  bod,  yn  adeiladu  eu  crefydd  ar  wyrthiau, 
dirgel  na  chyhoeddus,  eithr  ar  ddadguddiad  yn  unig,  yr  hwn 
ydyw  sail  yr  apostolion  a'r  prophwydi,  a  sail  yr  holl  rai  nad 
ydynt  yn  adeiladu  ar  y  tywod.  Mae  y  rhai  sydd  yn  awr  yn 
adeiladu  eu  crefydd  trwy  ddarllen  am  wyrthiau  Crist  a'r  apos- 
tolion, hanes  pa  rai  a  ysgrifenwyd  gan  yr  apostolion  eu  bunain, 
yn  adeiladu  ar  sylfaen  dywodlyd  iawn;  a  phan  welont  hwy  eu 
hunain  arwyddion  a  gwyrthiau  gau-brophwydi  a  chythreuliaid 
yn  y  dyddiau  diweddaf,  byddant  yn  debyg  o  gael  eu  hudo,  o 
herwydd  ni  fyddant  hwy  wedi  gweled  unrhy  w  wyrth  o'r  blaen, 
a  naturiol  fydd  iddynt  gredu  y  gwyrthiau  hyny.  Eithr  y 
mae'r  bobl  yn  dadleu  fod  y  byd  yn  dyfod  yn  oleuach,  ac  nas 
gall  gau-brophwydi  a  chythreuliaid  byth  eu  hudo;  ond  pwy 
sydd  yn  gwybod  oreu?  Dywedir  yn  Math,  xiv,  24,  y  twyllant, 
pe  byddai  bosibl,  ie,  yr  etholedigion ;  ac  yn  Dad.  xiii,  12 — 16, 


desgrifir  un  yn  tynu  tan  o'r  nefoedd,  yn  ngolwg  dynion,  ac  y* 
twyllo  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear  (er  eu  holl  ddysgeid- 
iaeth),  gan  beri  i  fychain  a  mawrion,  cyfoethogion  a  thlodion, 
ufyddhau  iddo,  o  herwydd  ei  ryfeddodau.  Mewn  gair,  fe  fydd 
y  rhai  hyn,  j^nghyd  a'r  tri  ysbryd  aflan  (gwel  Dad.  xri,  13,  14), 
yn  argyhoeddi  yr  "  holl  fyd,"  oddieithr,  efallai,  rhyw  ychydig 
o  etholedigion,  y  rhai  ni  fyddant  yn  ystyried  gwyrthiau  yn 
safon  crefydd.  Mae  sail  crefydd  y  rhan  fwyaf  o'n  cyd-wlad- 
wyr  yn  y  dyddiau  presennol,  y  fath,  ag  y  diflanai  ymaith,  pe 
buasai  rhyw  un  o'r  gau-brophwydi  hyny  yn  ymddangos,  ac  yn 
rhoddi  arwyddion  iddynt;  ac  nid  yw  yn  debyg  fod  dynion  yn 
gallach  yn  awr  nag  y  byddant  mewn  ychydig  o  fiynyddau  etto 
a  chan  hyny  y  mae  yn  debyg  iawn  y  caent  eu  hudo  i  gredu 
pyfeiliornad,  yr  hyn  yn  wir,  er  yn  ddiarwybod  iddynt  eu 
hunain,  a  gredant  yn  bresennol. 

Yn  awr,  wrth  derfynu  ein  sylwadau  ar  hyn,  dywedwn,  os 
mai  dyben  gwyrthiau  Crist  a'r  apostolion  oedd  er  profi  eu 
hathrawiaethau  hwy  o  Dduw,  ac  nad  oedd  eisieu  gwyrthiau 
byth  wedi  hyny  er  profi  yr  un  peth ;  yna,  o  ganlyniad,  mae 
anghen  mawr  am  wyrthiau  ar  enwadau  y  byd  yn  yr  oes  hon, 
o  herwydd  bod  eu  crefyddau  gymmaint  j-n  wahanol  i  eiddo  Crist, 
nes  y  mae  miloedd  yn  methu  gwybod  pa  un  sydd  yn  iawn:  a 
chan  fod  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn  honi  fod  eu  crefydd 
hwy  yn  awr,  yn  gywir  yr  un  fath  ag  eiddo  Crist  a'r  apostolion, 
ni  ddylai  neb  fod  mor  ynfyd  a  gofyn  arwydd  er  profi  ei  dwyfol- 
deb.  Nad  beth  yw  dj'ben  gwyrthiau,  nid  yw  wahaniaeth  i'r 
Saint;  perthyna  yn  fwy-^'r  rhai  a  arweinir  gan  wyrthiau.  yn 
lie  gan  ddadguduiad.  Mae  y  Saint  ar  y  "graig  hon,"  ac  yn 
gwbl  ddiogel. 


§  IV.— GWNEUTHURWYK  GWYRTHIAU. 

Dyweda  llawer  nas  gall  neb  wneuthur  gwyrthiau  ond  Duw  yn 
unig.  Mae  hyny  yn  beth  ag  yr  ydym  ni  yn  amraau;  etto 
caniatawn  y  gall  mai  Duw  sydd  wedi  cynnysgaethu  bodau 
ereill,  yn  ddechreuol.  a  galluoedd  i  gyflawni  gwyrthiau,  ac  mai 
efe  yn  yr  ystyr  hyny  y  w  awdwr  y  cyfan.  Mae  yn  ddiau  fed 
yr  holl  angylion  ar  y  cyntaf.  wedi  cael  galluoedd  mawrion  gan 
Dduw,  megys  yr  ydym  ninnau  wedi  cael  galluoedd  ganddo  ;  ac 


y  mae  yn  rhesymol  i  feddwl  fod  yr  angylion,  megys  ninnau,  jm 
rhydd-ewyllyswj'r.  ac  yn  medru  liefyd  defnyddio  eu  galluoedd, 

fel  ninnau,  i  weithredu  da  neu  ddrwg.  Wei,  os  derbyniwyd 
galluoedd  felly  gan  yr  angylion,  mae  yn  ddiau  eu  bod  yn  cael 
parhau  mewn  meddiant  gwastadol  o  lionynt,  megys  y  eawn 
ninnau,  pa  un  bynag  ::i  da  neu  ddrwg  a  wndont.  Yn  awr. 
gallwn  weled,  trwy  yr  ysgrythyfan,  i  luoedd  o'r  angylion  hyn 
droseddu  yn  crbyn  Duw.  trwy  ganlyn  eu  tywysog  mewn  gwrtb- 
ryfel  yn  ci  crbyn ;  am  hyny  cafodd  "yr  angylion  a  bechasant 
eutaflu  i  uffern,  a'u  rhoddi  i  gadwynau  tywyllweh,  i'w  cadw  i 
farnedigaeth"  (2  Pedr  ii,  4).  Tybia  Uawer  o  ddysgedigion,  o 
herwydd  y  dywedir  i'r  angylion  gael  eu  taflu  i  uffern,  a'u 
rhoddi  mewn  cadwynau  tywyllweh,  nad  oes  rhyddid  ganddynt 
i  yraweled  a'r  byd  hwn ;  ae  felly,  ymdrechant  eshonio  yr  holl 
tiauesion  am  fwrw  allan  gythreuliaid,  yn  y  Testament  Newydd, 
yn  fwrw  allan  glefydau!  Yn  awr,  nid  ydym  ni  yn  ewyllysio 
dywedyd  pa  fath'le  yw  yr  uffern  dan  sylw,  na  pha  le  y  mae, 
nac  ychwaith  pa  fath  gadwynau  yw  "cadwynau  tywyllweh;" 
eithr  meddyliwn  fod  llawcr  yn  eamsynied '  yn  fawr,  trwy 
ddwcyd  nad  yw  ysbrydion  drwg  yn  meddu  un  math  o  ryddid, 
na  h}rth  yn  ymweled  a  dynion  ar  y  ddaear.  Mae  yr  ysgryth- 
yrau  yn  dwyn  profion  lliosog  fod  Satan  a'i  angylion,  neu 
ysbrydion  drwg,  neu  gythreuliaid  (fel  y  gelwir  hwynt  yn 
gyffredin),  yn  cartrefu  yn  fynych,  os  nid  o  hyd,  ar  y  ddaear. 
Wedi  i  Satan  gael  ei  daflu  o  bresennoldeb  goleu  Duw  i  dywyll- 
wch,  y  lie  cyntaf  y  eawn  hanes  iddo  ddyfod,  oedd  i  ardd  Eden, 
er  twyllo  ein  rhieni  cyntaf;  ac  efe  wedi  hyny  oedd  yn  cynhyrfu 
Cain  i  ladd  ei  frawd,  achynhyrfu  ereill  ar  ei  ol  i  wneuthur  yr  un 
peth,  canys  "lleiddiad  dyn  oedd  efe  (y  diafol)  o'r  dechreuad" 
(loan  viii,  44).  Dro  arall,  y  mae  hanes  am  dano  (yn  Job  i,  6, 
7),  yn  sefyll  gyda  meibion  Duw  gerbron  yr  Arglwydd,  ac  yn 
ateb  o  ha  le  yr  oedd  yn  dyfod, — mai  "o  dramwy  ar  hyd  y 
ddaear,  ac  o  ymrodio  ynddi ;"  yr  hyn  sydd  yn  profi  y  meddai 
ryddid  mawr.  Cawn  hanes  am  dano  yn  1  Chron.  xxi,  1,  yn 
sefyll  i  fyny  yn  erbyn  Israel,  ac  yn  annog  Dafydd  i'w  cyfrif; 
ac  yn  Zech.  iii,  1,  2,  dywedir  fod  "Joshua  yr  archoffeiriad  yn 
sefyll  gerbron  angel  yr  Arglwydd,  a  Satan  yn  sefyll  ar  ei  dde- 
heulaw  ef  i'w  wrthwynehu  ef,"  pryd  y  gorchymynodd  yr  Ar- 
glwydd ei  geryddu.  Wedi  hyny  ceir  hanes  am  Satan  yn 
temtio  Crist  yn  yr  anialweh  (Math,  iv) ;  ac  yn  Luc  x,  10, 
dyweda  Iesu  Grist  wrth  y  deg-a-thrugain,  "  Mi  a  welais  Satan 
megys  mellten,  yn  syrthio  o'r  nef."  [Nid  ffol  o  wyrth  oedd 
hon.]  Meddyliwn,  bellach,  fod  y  crybwylliadau  hyn  yn  unig, 
yn  ddigonol  i  brofi  fod  Satan  yn  meddu  digon  o  ryddid  yn  ein 
plith  oddiar  ddyddiau  Adda,  a'i  fod  beunydd  yn  "  rhodio  oddi- 
amgylch  megys  Hew  rliuadwy,"  ac  nid  ymddengys  y  caiff  ei 
rwymo  a'r  "  gadwyn  fawr,"  hyd  nes  y  hwrir  ef  i'r  pydew 
diwaelod,  ac  y  cauir  arno  am  fil  o  flynyddoedd,  ond  wedi  hyny 
caiff  ddyfod  allan  am  ychydig.    (Gwel  Dad.  xx.)    Yn  awr,  gan 


fod  Beelzebub  (sef  Satan),  penaeth  y  cythreunaid,  yn  cael  y 
;fath  ryddid,  nid  yw  yn  un  syndod  fod  ei  angylion  ef  yn  eael  yr 
un  petb.  Desgrifir  y  rhai  hyny  hefyd  yn  "rbodio  mewn 
lleoedd  sychion,  gan  geisio  gorpbwysdra:"  a  phryd  na  chaffont, 
hwy  a  ddychwelant  i'r  tai  o'r  lie  y  daethant  allan,  ac  a  wahodd- 
ant  ysbrydion  ereill  i  mewn,  gwaeth  na  hwy  eu  bunaia  (Luc 
xi,  24 — 26).  Yr  oedd  lleng  o  honynt  weithiau  yn  yr  un  dyn ; 
ac  08  darllenwn  yn  Marc  v,  7—13,  a  raanau  ereill,  cawn  allan  y 
meddent  wybodaeth  oruwch-naturiol,  gan  y  gwyddent  niai  Iesu 
oedd  Mab  y  Duw  goruehaf,  yr  hyn  ni  allai  '"dyn  lloerig,"  fel  y 
dywedir,  byth  ei  wybod;  ac  er  dangos  pa  le  yr  oedd  eu  cartref 
mv/yaf  neillduol,  mawr-ymbilient  &'r  Iesu,  "  na  yrai  efe  bwynt 
allan  o'r  wlad."  Yn  wir,  y  rnae'r  boll  ysgrythyrau  yn  cyd- 
dystio  fod  y  ddaear  yn  drigfan  i  ysbrydion  aflan,  a'u  bod  yn 
dylanwadu  ar  ddynion  i  wneuthur  drygioni,  ac  yn  meddiannu 
cyrtf  llaweroedd,  er  mwyn  cael  gorpbwysdra,  a  chyflawni  eu 
bewyllys. 

Yn  awr,  wedi  bod  yn  olrhain  hanes  y  diafol  a'i  angylion,  a 
dangos  eu  bod  yn  gwneutbur  eu  preswylfod  ar  y  ddaear,  cawn 
ddycbweled  at  ystyried  pwy  ydynt  wneutluiricyr  gwyrthiau. 
Mae  yn  ddiddadl  fod  Duw  yn  gallu  cyflawni  gwyrthiau,  a  bod 
angylion  a  dynion  da  yn  cyflawni  rhai  trwyddo ;  ond  y  mae  yn 
bwnc  arall,  pa  un  a  all  ysbrydion  a  dynion  drwg  gyflawni 
gwyrthiau  trvvy  eu  gallu  eu  bunain. 

Gallwn  ymresymu  fel  hyn.  Os  nad  oedd  yr  angylion  yn 
colli  y  galluoedd  mawrion  a  gawsant  gan  Dduw  yn  y  dechreu, 
yr  hyn  nid  yw  yn  rhesymol  i  "feddwl,  mae  yn  ddiau  y  gallant 
ymarfer  y  galluoedd  hyny  unrbyw  amser  a  ewyllysiont,  os  na 
fydd  galluoedd  mwy  y  Goruehaf  yn  eu  hattal ;  yr  un  fath  ag  y 
gall  dynion,  pa  un  a  fyddont  ai  da  ai  drwg.  Os  felly,  yna  y 
mae  gan  angylion  drwg  gymmaint  o  alluoedd  yn  awr  ag  a  fu 
ganddynt  erioed,  ond  yn  unig  nad  oes  bawl  ganddynt  i  gael 
cynnortbwy  Duw,  yr  un  fath  a'r  angylion  ereill.  Yna,  y  mae 
yn  canlyn  y  gallant  gyflawni  gwyrthiau,  i'r  graddau  y  byddo 
Duw  yn  caniatau  iddynt ;  canys  gwyrthiau  i  ni  fyddai  pob 
gweithredoedd  o'u  heiddo  hwy,  agnad  allem  ni  eu  hamgyffred. 
Nid  yw  y  rheswni  a  ddygir  yn  mlaen  gan  rai,  nad  ywyn  deg  i 
Dduw  ganiatau  i  ysbrydion  drwg  wneuthur  gwyrthiau,  rhag- 
hvylh  y  bobl  a  gau-grefydd,  yn  ddim  amgen  na  phe  dywedid 
nad  yw  yn  deg  i  Dduw  ganiatau  i  ddynion  drwg  bregethu,  rhag 
iddynt  arwain  ereill  ar  gyfeihorn.  Mae  dynion  yn  y  cnawd  yn 
cael  cyflawni  eu  hamcanion,  ac  felly  y  credwn  am  yr  ysbrydion 
hefyd  ;  a  chan  fod  dynion  ac  ysbrydion  drwg  o'r  un  tueddiadau 
i  wneuthur  drygioni,  mae  yn  rhesymol  ddigon  iddynt  gyn- 
northwyo  eu  gilydd,  trwy  yr  hyn  y  mae  yn  alluadwy  i  ddynion 
drwg  gyflawni  gwyrthiau,  trwy  gynnorthwy  gallu  goruweh. 

Bellacb,  ymdrechwn  nodi  enghreifftiau  ac  awgrymiadau  yn 
y  Beibl.  yn  dangos  fod  Satan  a'i  angylion,  ar  wahan  ac  mewn 
cyssylltiad  a  dynion,  yn  cyflawni  gwyrthiau,  neu  arwyddion  a 


10 

rhyfcddodau.  Yn  y  lie  cyntaf,  gallwn  nodi  gwyrth  nodcdig 
gan  Satan  ci  hun,  trwy  iddo  achosi  i'r  sarfi'  lefaru  ei  fcddwl 
wrth  cin  mam  Efa.  Pa  wyrth  a  allasai  fod  yn  amlycach  na 
hono.  Nid  oes  lie  i  fcddwl  fod  y  sarff  yn  llefaru  o  honi  ci  hun, 
canys  cr  ei  holl  gyfrwysdra  ni  allasai  lefaru  wrth  Efa  y  pcthau 
rhyfedd  a  lefarodd,  oni  bai  fod  yno  allu  goruweh  yn  ei  llyw- 
odraethu.  Ac  yn  awr,  os  caniataodd  Duw  i  ddiafol  gyflawni  y 
wyrth  hono,  paham  na  all  ganiatau  i  wyrthiau  ereill  hefyd 
gael  eu  cyflawni  ganddo  ef,  ncu  ei  angylion,  neu  gan  ddynion 
trwyddynt  ?  Yn  wir,  ymddengys  i  ni  fod  yr  ysgrythyrau  yn 
egluro  fod  Duw  yn  caniatau  i  ysbrydion  a  gau-brophwydi 
gyflawni  gwyrthiau  ac  arwyddion  er  mwyn  profi  ei  bobl,  neu  i 
ry  w  ddybenion  cyffelyb  ereill.  Darllener  a  ganlyn  : — "  Pan 
godo  yn  dy  fysg  di  brophwyd,  neu  freuddwydydd  breuddwyd 
(a  rhoddi  i  ti  arwydd  neu  ryfedclod,  a  dyfod  i  hen  yr  arwydd  neu 
y  rhyfeddod  a  lefarodd  efe  wrthyt),  gan  ddywcdyd,  Awn  ar  ol 
duwiau  dyeithr  (y  rhai  nid  adwaenost),  a  gwasanaethwn 
hwynt;  na  wrandaw  ar  eiriau  y  prophwyd  hwnw,  neu  ar 
y  breuddwydiwr  breuddwyd  hwnw ;  canys  yr  .Arglwydd 
eich  Duw  sydd  yn  eich  proji  chwi,  i  wybod  a  ydych  yn  caru  yr 
Arglwydd  eich  Duw  a'ch  holl  galon,  ac  a'ch  holl  enaid," 
(Deut.  xiii,  1 — 3).  Gellid  nodi  ychwaneg  o  ysgrythyrau  fel 
hyn,  ond  gwell  myned  rhagom  i  ddangos  rhai  o'r  amrywjol 
wyrthiau  a  gyflawnwyd  gan  ddiafol.  Gwelwn  yn  y  ddwy  ben- 
nod  gyutaf  o  lyfr  Job,  fod  Satan  wedi  cael  Job  yn  ei  law, 
trwy  ganiatad  yr  Arglwydd.  Onid  oedd  yr  hyn  a  ddygwyddodd 
i  Job  yn  wyrthiau?  Dywed  y  rarch.  J.  Davie s,  yn  ei  lyfryn, 
tud.  1G,  "  Ymddengys  y  cyfan  i  mi  yn  esboniadwy,  heb  wyrth, 
ac  felly  ni  ddylid  ei  hystyried  yn  yr  amgylchiadau.  Diau  fod 
pob  un  o'r  gofidiau  a  gyfarfyddodd  a  Job,  bob  yn  un  ac  un, 
wedi  cyfarfod  llawer  wedi  hyny  ;  ond  nid  oes  genym  hanes 
iddynt  oil  gyd-gyfarfod  i  guro  ar  neb  ond  efe.  Wrth  edrych 
arnynt  ar  wahan,  anhawdd  genym  gredu  y  golyga  nCb  hwynt 
yn  wyrthiau."  Yna  a  yn  mlaen  i  ddweyd  fod  pethau  cyffelyb 
yn  dygwydd  yn  gyffredin,  megys  lladdiad  pobl,  rhyferthwy 
disymmwth  gwyntoedd  nerthol,  a  difrodiadau  mellt  a  tharan- 
au ;  eithr  ni  sonia  ddim  am  y  cornwydydd.  Yn  awr,  yr  un 
peth  a  fuasai  dadleu  na  wnaeth  Elias  wyrth  wrtli  gau  y 
nefoedd,  o  herwydd  fod  sychder  yn  dygwydd  yn  fynych  ;  neu 
na  wnaeth  efe  wyrth  wrth  dynu  tan  o'r  nefoedd  i  ysu  y  poeth- 
offrwm,  o  herwydd  fod  taranau  a  mellt  yn  arfer  tanio  pethau 
ereill.  Etto,  os  nad  gwyrth  oedd  hyn — "  Felly  Satan  a  aeth 
allan  oddi  gerbron  yr  Arglwydd,  ac  a  darawodd  Job  a  chornwyd- 
ydd  blin,  o  wadn  ei  droed  hyd  ei  goryn," — yna,  nid  gwyrth 
ychwaith  oedd  i  Moses  beri  i  gornwydydd  fyned  ar  yr  holl 
Aifftiaid  (gwel  Exod.  ix,  11).  Os  gwadir  un,  gellir  gwadu  y 
Hall  hefyd.  Ond  er  mwyn  gorphen  sylwi  ar  wyrthiau 
penaeth  y  cythreuliaid,  er  myned  i  sylwi  ar  eiddo  cythreuliaid 
a  dynion,  cawn  grybwyll  am  Satan  yn  temtio  Crist.    Os  nad 


11 

oedd  rnyned  a'n  Harglwydd  i  binacl  y  deral  yn  wyrth,  yr  oedd 
yn  rhaid  fod  "  dangos  iddo  holl  deyrnasoedd  y  byd  mewn 
mynyd  awr"  yn  eithaf  gwyrth,  ac  nid  yw  yn  annhebyg  nad 
oedd  ar  yr  tin  pryd  yn  ymrithio  ar  lun  angel  y  golenni  ! 
*  Cavni  yn  awr  gyfeirio  at  wyrthiau  a  gyflawnwyd  gan  gyth- 
reuliaid  a  dynion.  Os  darllenwn  yn  Marc  v,  2 — 13,  cawn 
hanes  am  ddyn,  nas  "  gallai  neb,  ie,  a  chadwynau,  ei  rwymo  ef ; 
o  herwydd  ei  rwymo  ef  yn  fynycb  a  llyffetheiriau,  ac  a  chad- 
wynau, a  darnio  o  hono  y  cadwynau,  a  dryllio  y  llyffetheiriau; 
ac  ni  allai  neb  ei  ddofi  ef,"  oblegid  y  nerth  a  osododd  y  cyth- 
reuliaid  ynddo.  Wedi  hyny,  dacw  yr  ysbrydion  aflan  yn 
myned  i  mewn  i'r  genfaint  foch,  ac  yn  arwain  dros  ynghylch 
dwy  fil  o  honynt  drosy  dibyn  i  foddi  yn  y  mor.  Os  nad  gwyrth- 
iau  oedd  hyn,  yna  nid  ydym  ni  etto  wedi  deall  beth  ydynt. 
Etto,  darllenwn  am  wyrthiau  Swynwyr  yr  Aifft,  a'r  Ddewines 
o  Endor,  am  y  rhai  y  cawn  fanylu  mewn  traethodau  dyfodol.  Ac 
yn  awr,  onid  yw  Iesu  Grist  yn  rhybyddio  ei  bobl  rhag  gwyrth- 
iau  o'r  fath,  pan  y  dywed,  "  Canys  cyfyd  gau-gristiau  a  gau-bro- 
phwydi,  ac  a  roddant  arwyddion  mawrion  a  rhyfeddodau,  hyd  oni 
thwyllant,  pe  byddai  bosibl,  ie,  yr  etholedigion,"  (Math,  xxiv, 
24).  Gwelwn  wrth  hyn  y  bydd  pawb,  ond  yr  etholedigion,  yn 
cael  eu  twyllo  i  gredu  geiriau  y  gaii-brophwydi,  trwy  y  gwyrth- 
iau  mawrion  a  gyflawnant;  a'r  dadguddiad  a  fedd  yr  ethol- 
edigion yn  unig  fydd  yn  eu  cadw.  Meddylia  11a wer  mai  yn  y 
gwyrthiau  y  twyllir,  yn  lie  yn  yr  athrawiaeth.  "Pa  fodd," 
meddai  rhywrai,  megys  y  Mrd.  Jones  a  Davies,  yn  ngeiriau  yr 
ysgrythyr,  "  yr  adnabyddwn  y  gair  ni  lefarodd  yr  Arglwydd? 
[Ateb.]  Yr  hyn  a  lefaro  y  prophwyd  hwnw  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd, a'r  gair  heb  fod,  ac  heb  ddyfod  i  ben,  hwnw  yw  y  gair 
ni  lefarodd  yr  Arglwydd ;  y  prophwyd  a'i  llefarodd  mewn 
rhyfyg,  nac  ofua  ef"(Deut.  xviii,  21,  22).  Nid  trwy  eu  har- 
wyddion,  ynte,  yr  adnabyddir  hwynt,  ond  trwy  eu  geiriau,  fei 
y  gwelir  hefyd  yn  Deut.  xiii.  1 — 3;  neu  ynte,  trwy  y  wybod- 
aeth  a  dderbynir  trwy  yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  profasom  yn  y 
ddosran  ddiweddaf.  Cred  y  Parch  J.  Davies,  o  herwydd  y 
dywedir  yn  2  Thes.  ii,  9,  am  "bob  nerth,  ac  arwyddion,  a  rhy- 
feddodau gau"  mai  pethau  tebyg  i  arwyddion  a  gyflawnai  y 
gau-brophwydi  neu  yr  ysbrydion.  Gwir  mai  gau  yw  pob  peth 
a  wuant,  mewn  un  ystyr  o'r  gair  ;  ond  a  gred  Mr.  Davies  mai 
gau  dwyllo  y  maent,  neu  mai  gau  "  nerth"  sydd  ganddynt  ? 
Gwell  genym  ni  gredu,  er  bod  yn  gysson  a'r  ysgrythyrau,  fod 
arwyddion  a  rhyfeddodau  yn  cael  eu  galw  weithiau  yn  gau, 
oblegid  eu  gau-ddyben  i  dwyllo  mewn  crefydd.  Ond  i  fyned 
rhagom :  mae  hanes  arall  yn  Act.  xvi,  16 — 19,  am  "ryw 
lances,  yr  hon  oedd  ganddi  ysbryd  dewiniaeth,"  a'r  "hon  oedd 
yn  peri  llawer  o  elw  i'w  meistriaid  wrth  ddywedyd  dewiniaeth." 
Er  dangos  fod  ganddi  alluoedd  gwyrthiol,  dywedodd  trwy  yr 
ysbryd  Irwnw,  "Y  dynion  hyn  (sef  Paul  a'i  frodyr)  ydynt 
weision  y  Duw  gorucha£  y  rhai  sydd  yn  mynegi  i  chwi  ffordd- 


IS 

lachawdwriaeth."  Wedi  hyny,  bwriwyd  yr  ysbryd  allaft,  a 
ehollodd  y  Uances  ei  gallooedd,  a'i  maistriaid  cu  helw,  yr  hyn 
sydd  yn  cadarnhau  y  meddai  alluwdd  gwyrthiol.  Ond  pe  na 
fyddai  dim  yn  liyna,  both  a  wneir  o'r  iianes  yn  Dad.  xiii,  13. 
am  y  bwystfil  "yn  gwneuthur  rhyfoddodau  mawrion,  hyd  oniit 
yw  yn  peri  i  dan  ddisgyn  o'r  nef  I'r  ddaear,  yn  ngolwg  dynion," 
hyd  nes  y  mac  yn  twyllo  pawl)?  Ni  fydd  liyn  yn  rhywbethyn 
y  cornel,  ond  yn  lhvyr  gyhocddus,  ac  argyhoeddiadol.— Y  peth 
olaf  a  sylwu  arno  o'r  ysgfythyr,  yw  yr  hyn  a  welir  yn  Dad. 
xvi,  13,  14,  ynghylch  y  "  tri  ysbryd  aflan,"  am  y  rhai  y  dywedir, 
"Canys  ysbrydion  cythrenliaid,  yn  gwneuthur  gwyrtkuxu%  ydynt, 
y  rhai  sydd  yn  myned  allan  at  freninoedd  y  ddaear,  a'r  holl 
fyd,  i'w  casglu  hwy  i  ryfel  y  dydd  hwnw,  dydd  mawr  Duw 
Hollalluog."  Dealled  y  Parch.  Mr.  Davies,  "  nad  oes  neb  yn 
meddwl  bod  gan  gythraul  ysbryd  ar  wahan  oddiwrtho  ei  hun," 
ond  dichon  fod  rhai  yn  meddwl  fod  eisieu  gwahaniaethu  weith- 
iau  rhwng  ysbrydion  cytlirculiaid  ac  ysbrydion  dynion.  Diolch- 
wn  iddo  ef  am  ei  esboniad  ar  hyn  yn  ei  lyfryn,  tud.  12  ;  ond 
dy wedwn  wrtho  y  gall  ysbrydion  fod  yn  "  genadon"  j*n  gystal  a 
dynion.  Yn  awT,  os  nad  cythrenliaid  yn  gwneuthur  gwyrthiau  a 
feddylir  uchod,  yna  nid  Crist  a'i  apostolion  yn  gwneuthur 
gwyrthiau,  a  feddylir  mcwn  inanau  eraill;  o  leiaf,  dyna  fel  yr 
ymresymwn  ni. 

Yn  awr,  wrth  ddiweddu,  cawn  alw  sylw  at  yr  hyn  a  wyddom 
sydd  yn  wyrthiol  mewn  Mesmeryddiaeth.  Oddeutu  blwyddyn 
yn  ol,  cawsom  ni  ac  un  neu  ddau  arall,  ein  gwahodd  i  weled 
merch  yn  cael  ei  mesmeryddio  ;  ac  wedi  i  ni  gael  cymhelliad  i 
ofyn  cwestiynau  iddi,  atebodd  i  ni  bcthau  nas  gwyddai  neb  ond 
nyni  ein  hunain.  Dywedodd  wrthym  ein  bod  wedi  gyru  nifer 
o  lyfrau  yn  anrheg  i  Ddinas  y  Llyn  Halcn,  a'u  bod  y  pryd 
hyny  mewn  blwch  yn  y  Council  Bluffs ;  a  bu  mor  garedig  a 
myned  yno  yn  ei  chwsg,  ymweithio  i  waelod  y  blwch,  agor  y 
sypyn,  a  darllen  y  geiriau  oeddym  ni  ein  hunain  wedi  ysgrif- 
enu  y  tufewn  i'r  cloriau.  Mae  hyn  yn  wir,  ac  yr  oedd  y 
Parch.  J.  Jones,  Llangollen,  yn  bresennol,  yn  clywed,  jwighyd 
ag  ereill  a  allem  enwi.  Ac  yn  awr,  os  nad  oedd  galluoedd 
gwyrthiol  yu  yr  anigylchiad  hwn,  yna  nis  gwyddom  ni  ddim 
yn  eu  cylch.  Mae  llawer  o  ddynion  ereill  wedi  cael  profion 
jcyffelyb,  ac  wedi  eu  cyhoeddi  i'r  byd;  eithr  nid  ydym  ni  yn 
Credu  fod  pob  peth  a  ddadguddiant  yn  wirionedd,  canys  ni  ellir 
dysgwyl  hyny  dan  deyrnasiad  "tad  y  celwydd." 

Bellach,  terfynwn  y  traethawd  hwn,  gan  annog  y  darllenydd 
i  fod  yn  awyddus  erbyn  y  delo  y  traethodau  dilynol,  fel  y  gallo 
farnu  drosto  ei  hun  ynghylch  y  gwiricnedd. 

Merthyr,  Mai  2l,  1852. 


i.   DAVIS,   AECRlFt  VDD,    M  EBT  H  t  B-T  Y  DFlt. 


Rbif.  2.]  [PkiS  i^. 

TRAETHODAU 

AR 

WYRTHIAU, 

YK   CTNNWYS 

ADOLYGIAD  AR  DDARLITHIAU  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFRYN  Y  PARCH.  J.  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 


TRAETHAWD  II, 


§  L— GWYRTHIAU  CYHOEDDUS  A  DIRGELAIDD. 
Mae  yn  ymddangos  i  ni,  wrth  olrhain  hanes  gwyrthiau  yn  yr 
ysgrythyrau,  eu  bod  weithiau  yn  dygwydd  yn  gyhoeddu8,  a 
phrydiau  ereill  yn  ddirgelaidd,  er  y  dywedai  Mr.  Jones  yn  nn 
o'i  ddarlithiau,  mai  peth  cyhoeddus  oedd  gwyrth,  ac  nad  "  oedd 
dim  arferiad  o'r  gair  gwyrth  yn  rywbeth  yn  y  cornel."  Yn 
wir,  y  mae  Mr.  Davies,  yn  nhud.  24  o'i  lyfryn  ar  y  "  Doniau 
Gwyrthiol,"  yn  meddwl  yr  un  fath  a  ninnau.  Dywed  fel  hyn 
— "  Cawn  yn  nesaf  daflu  golwg  ar  gyhoeddusrwydd  cyflawniad 
gwyrthiau  Iesu  a'i  apostolion.  Nid  ydym  yn  meddwl  gwadu 
na  wnaeth  Mab  Duw  lawer  o  wyrthiau  yn  mhlith  ei  ddyscybl- 
ion  yn  unig ;  i'r  gwrthwyneb,  y  mae  genym  brofion  diymwad 
iddo  wneyd  hyny  amryw  droion,  megys  myned  i  mewn  a'r 
drysau  yn  gauad,  a  diflanu  yn  ddisymmwth  o'u  plith  drachefn. 
Mae  yn  wir  i  Iesu  wneyd  gwyrthiau  pan  nad  oedd  neb  ond  ei 
ddyscyblion  yn  bresennol."  Eithr  y  mae  mor  wir  a  hyny,  fel  y 
sylwa  Mr.  Davies,  ac  fel  y  cytunwn  ninnau,  fod  llawer  o'i 
wyrthiau  Ef  yn  gyhoeddus,  yn  gystal  ag  yn  ddirgelaidd.  Ni 
fyddai  ond  gwaith  anfuddiol  i  ni  geisio  nodi  allan  y  gwyrthiau 
cyhoeddus  a  dirgelaidd  a  ddarllenasom  am  danynt  yn  yr 
ysgrythyrau;  digon  yw  i  ni  ddywedyd  fod  y  Saint  yn  credu  i 
Grist  a'i  apostolion  gyflawni  gwyrthiau  yn  gyhoeddus,  yn 
gystal  ag  yn  ddirgelaidd.  G wnaeth  Mr.  Jones  gamsynied 
«rchyll  trwy  gyhoeddi  yn  ei  ddarlith  olaf,  ein  bod  ni  yn  adeil- 


14 

adn  ein  cyfundrcfn  ar  wyrthiau  dirgelaidd,  a'i  fod  ynfaa,  (rw/ 
nodi  allan  wyrthiau  cyhoeddus,  yn  cael  tywod  o  dan  ein  had- 
eilad.  Pe  buasai  efe  ei  hun  mor  oncst  a  dyfod  i'n  gwrandaw  ni 
yn  adolygu  ei  ddarlithiau  cf  (megyg  ag  y  gwnaethom  d  bolr 
tro  ag  ef),  yn  lie  danfon  bechgynach  "Uawn  llygaid  a  chlust- 
iau"  yn  ei  le,  mac  yn  ddiammau  y  buasai  yn  deall  ein  meddwl. 
Nid  oeddym  ni,  yn  ein  darlithiau,  pan  yn  cyfeirio  at  wyrthiau 
dirgelaidd  o  eiddo  Iesu  Grist,  neu  ei  apostolion,  yn  adeiladu  ein 
cyfundrcfn  ar  y  gwyrthiau  hyny,  nac  ychwaith  ar  un  math 
arall;  eithr  ein  dyben  ni  oedd  dangos  i  Grist  gyflawni  araryw 
wyrthiau  dirgelaidd,  heblaw  y  rhai  cyhoeddus.  Crybwyllasom 
am  wyrth  ar  ddyn  mud  a  byddar  yn  Marc  vii,  32—36,  He  y 
dywedir  i'r  Jesu  "  ei  gymmeryd  ef  o'r  neilldu  allan  o'r  dyrfa," 
er  cyflawni  y  wyrth,  a  gwahardd  dywedyd  wrth  neb.  Hefyd, 
cyfeiriasom  at  wyrth  ar  ddyn  dall  drachefn,  yn  Mare  viii,  23 — 
26,  lie  y  dywedir,  "  Ac  wedi  ymaflyd  yn  Haw  y  dall,  efe  a'i 
tywysodd  ef  allan  o'r  dref:"  ac  wedi  cyflawni  y  wyrth,  dywed 
Crist  wrtho,  "  Na  ddos  i'r  dref,  ac  na  ddywed  i  neb  yn  y  dref." 
Adroddasom  hefyd  am  gyfodi  merch  Jairus,  yn  Marc  v,  35 — 
43,  lie  y  dywedir  i  Grist  "  fwrw  pawb  allan,"  ac  wedi  ei  chy- 
fodi,  "  gorchymynodd  iddynt  na  chai  neb  wybod  hyn."  (Yr 
oedd  y  wyrth  hon  yn  ddiirgelaidd  yn  ei  chyflawniad,  nad  pa 
faint  o  son  a  fu  am  dani  ar  ol  hyny.)  Heblaw  hyn,  gallasem 
grybwyll  am  ddau  ddyn  dall  yn  cael  eu  golwg  yn  ddirgelaidd 
(gwel  Math,  ix,  27—30),  a  bod  yr  Iesu  yn  gorchymyn  iddynt 
trwy  fwgwth,  "  Gwelwch  nas  gwypo  neb :"  a  rhwydd  y  gall- 
asem nodi  enghreifftiau  ereill,  ond  i  ba  beth  ?  Y  mae  un 
enghraifft,  fel  y  sylwa  Mr.  Jones,  yn  gystal  a  chant,  ac  felly  ni 
ychwanegwn.  Gwelir  mai  nid  adeiladu  cyfundrefn  ar  wyrth- 
iau dirgelaidd  oeddym  ni,  pan  yn  nodi  yr  enghreifl'tiau  blaen- 
orol,  eithr  tynu  i  lawr  gyfundrefn  ag  oedd  wedi  ei  hadeiladu 
ar  wyrthiau  cyhoeddus.  Mae  y  Saint  yn  adeiladu  eu  cyfun- 
drefn ar  "  sail  apostolion  a  phrophwydi,"  yr  hon  yw  "  craig" 
dadguddiad,  fel  y  sylwasom  ar  Ddyhen  Gwyrthiau,  tud.  5.  Na 
feddylied  neb,  ynte,  mai  tywod  sydd  dan  adeilad  y  Mormon- 
iaid,  canys  y  mae  yno  rywbeth  mwy  safadwy. 

Mewn  perthynas  i  gyhoeddusrwydd  gwyrthiau  Crist  a'i 
apostolion,  gallwn  ddywedyd  rhai  pethau  a  fyddant  yn  teil- 
yngu  eu  hystyried.    Yn  y  Ue  cyntaf,  y  mae  pawb  yn  gwybod 


15     - 

foxbanes  gwyrthiau  Crist  a'r  apostolion  wedi  ei  ysgrifenu  gap 
bersonau  pleidiol;  a  chan  hyny,  nis  gwyddom  yn  lawn,  pa  un 
a  fuasai  y  gwyrthiau  hyny  mor  gyhoeddus  pe  buasent  yn  cael 
eu  cyflawni  yn  Nghymru  yn  y  dyddiau  hyn,  pan  y  mae  cym- 
maint  o  barchedigion  Uygadgraff  yn  gallu  gweled  pob  twyll  o 
hirbell.  Mae  pob  peth  sydd  yn  y  Beibl  yn  cael  ei  gymmeryd 
yn  ganiatael,  fel  pethau  sydd  yn  rhaid  eu  bod  yn  wir,  o  her- 
wydd  eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu  mewn  oes  a  gwlad  arall: 
eithr  pe  honai  rhywun  fod  gwyrthiau  wedi  eu  cyflawni  yn 
Nghymru,  yn  yr  oes  hon,  a  bod  hyny  wedi  ei  ysgrifenu,  ni 
chredai  neb  yr  hanes,  o  herwydd  nad  oeddynt  hwy  eu  hunain 
wedi  eu  gweled.  Mae  hyn  yn  arferiad  yn  mhob  oes.  Ehwydd 
iawn  yw  cael  gan  bobl  gredu  yr  hyn  oedd  yn  wirionedd  gynt, 
ond  ni  fynant  gredu  yr  hyn  sydd  yn  wirionedd  yn  bresennoL 
Mor  ddiammheuaeth  yw  pawb  yn  yr  oes  hon  ynghylch  gwyrth- 
iau Crist,  heb  gael  un  prawf  o'u  gwirionedd,  ond  tystiolaeth  dyn- 
ion  ag  ydynt  wedi  marw  er  ys  canrifoedd.  Nid  ydym  ni  yn 
ammau  eu  gwirionedd,  mwy  na  rhy  w  bobl  ereilh  eithr  nis  gallwn 
weled  rheswm  mewn  credu  yr  hyn  a  ysgrifenid  gynt  am 
wyrthiau,  ag  anghredu  yr  hyn  a  ysgrifenir  yn  awr,  yn 
enwedig  pan  y  mae'r  tystion  presennol  yn  fyw,  a'r  lleill  wedi 
marw. 

Etto,  gallwn  daflu  golwg  arall  ar  wyrthiau  Crist,  fod  ym- 
ddygiad  yr  Iuddewon  wrth  ei  groeshoelio  yn  arwyddo  nad  oedd 
ei  wyrthiau  ef  yn  ddigon  cyhoeddus  ganddynt  hwy,  neu  os 
oeddynt,  na  phrofasant  iddynt  hwy  mai  efe  oedd  Mab  Duw ; 
canys  dywedent  wrtho  y  pryd  hyny,  ar  ol  yr  holl  wyrthiau  i 
gyd,  "  Os  ti  yw  Mab  Duw,  disgyn  oddiar  y  groes."  (Darllener 
Math,  xxvii,  39 — 44.)  Ymddengys  mai  dyna  farn  ei  bobl  ei 
bun  am  dano  ef  a'i  wyrthiau,  ar  ol  y  cyfan.  "  Efe  a  waredodd 
ereill,"  meddent,  "  ei  hunan  nis  gall  efe  ei  waredu ;"  ac  o  her- 
wydd hyny,  condemnient  ef  fel  twyllwr.  Ac  mewn  cyssylltiad 
a  hyn,  gallwn  sylwi  ar  eiriau  Pedr  wrth  y  bobl  yma  fu  yn 
croeshoelio  Crist,  sef — "  Ha  wyr  Israel,  cly wch  y  geiriau  hyn : 
Iesu  o  Nazareth,  gwr  profedig  gan  Dduw  yn  eich  canol  chwi, 
trwy  nerthoedd  a  rhyfeddodau,  ac  arwyddion,  y  rhai  a  wnaeth 
Duw  trwyddo  ef  yn  eich  canol  chwi,  megys  ag  y  gwyddoch 
cbwithau"  (Act.  ii,  22).  Yn  awr,  os  gwyddai  y  dynion  hyn 
am  arwyddion  neu  wyrthiau  Crist,  nid  oeddynt  er  hyny  yn 


1G- 

ddigon  i  brofi  iddynt  hwy  ddwyfoldeb  Crist,  canys  ijj  chredas- 
ant  hyd  nes  yr  argyhocddwyd  hwynt  gan  bregeth  Pedr. 

Wcdi  bod  yn  taflu  ycbydig  o  ammbeuaeth  fel  yna  i  fcddwl  y 
darllenydd,  er  mwyn  ei  wncyd  yn  llai  rhagfarnllyd,  cawn 
ddangos  yr  acbos  fod  cymmaint  o  wyrtbiau  Crist  mor  gyhoedd- 
us  ag  yr  ocddynt,  yn  ol  y  desgrifiad  a  gawn  gan  ei  ganlynwyr. 
Yr  ydym  yn  darllen,  yn  Marc  vi,  56,  fel  byn — "Ac  i  ba  le 
bynag  yr  elai  efe  i  mewn,  i  bentrefl,  neu  ddinasoedd,  neu  wlad, 
hwy  a  osodent  y  clcifion  yn  yr  heolydd,  ac  a  atolygent  iddo  gael 
o  honynt  gyffwrdd  cymmaint  ag  ag  ymylei  wisg  ef:  a  chyn- 
nifer  ag  a  gyffyrddent  ag  ef,  a  iachawyd."  Yn  awr,  gwelir 
wrth  byn  fod  ffydd  fawr  gan  laweroedd  o'r  bobl,  a  chan  fod 
ffydd  ganddynt,  yr  oedd  yn  dygwydd  yh  naturiol  fod  y 
gwyrthiau  yn  lliosog;  a  chan  fod  y  bobl  yn  ymarfer  eu  ffydd  yn 
yr  heolydd,  yno  yr  oeddynt  yn  cael  eu  hiacbau.  Nid  oes  lie  i 
feddwl  fod  Crist  yn  ymdrechu  eu  gwneuthur  yn  gyhoeddus  j 
na,  yr  ydym  eisoes  wedi  profi  ei  fod  yn  ami  yn  ceiso  eu  celu. 
Ac  er  fod  llawer  yn  gofyn  arwyddion  ganddo,  nid  oes  hanes 
iddo  erioed  eu  boddloni.  Dywed  Mr.  Daries,  yn  nbud.  27  o'i 
lyfryn,  "Rhoddai  Iesu  orchymyn  i  bersonau  y  gwnaed  gwyrth- 
iau arnynt,  i  gyboeddi  hyny  i  ereill."  Mae  yn  wir  i  Grist 
ddweyd  unwaith  wrth  ddyn  cythreulig,  "  Dos  i'th  dy  at  yr 
eiddot,  a  mynega  iddynt  pa  faint  a  wnaeth  yr  Arglwydd  erot, 
ac  iddo  drugarhau  wrthyt"  (Marc  v,  20),  er  mwyn  iddo  beidic* 
ei  ddilyn :  eithr  yn  gyffredin,  arferai  Crist  rybyddio  y  bobl  i 
gadw  pob  peth  yn  ddystaw,  nid  efallai  rhag  cael  ei  gredu,  eithr 
rhag  cael  ei  ladd.  Dygwyddai  rywfodd  fod  y  gwyrthiau  yn  ei 
wneyd  o  hyd  yn  fwy  peryglus  twyllwr  yn  ngolwg  llawer,  hyd 
ddydd  ei  groeshoeliad.  Etto,  dywedir  yn  Math,  xiii,  58,  "  Ae 
ni  wnaeth  efe  nemawr  o  weithredoedd  nerthol  yno,  oblegid  eu 
hanghrediniaeth  hwynt."  (Gwel  hefyd  Marc  ri,  5,  6.)  Mae 
hyn  etto  yn  profi  fod  ffydd  yn  anghenrheidiol  er  cyflawni 
gwyrthiau  ;  ac  hyd  nes  y  dangoso  dynion  gymmaint  o  ffydd 
yn  yr  oes  hon,  ag  a  ddangoswyd  tuag  at  Grist  a'r  apostolion, 
ni  chant  weled  gwyrthiau  mor  nerthol  ag  a  gyflawnwyd  yr 
amser  hyny. 

Wedi  dywedyd  cymmaint  a  hyna  ar  y  pwnc  hwn,  gwelwn 
fod  yn  rhaid  i  ni  adael  allan  lawer  o'n  sylwadau,  oblegid  fod 
ein  terfynau  mor  fychain :  a  gobeithiwn  y  gwnawn  y  diffyg  i 


17 

fyny  niewn  cyssylltiad  a  phynciau  mwy  eu  pwys.  Nid  yw  o 
fawr  walianiaeth  pa  mor  gyhoeddus  oedd  y  gwyrthiau  gynt,  na 
pha  mor  ddirgelaidd,  canys  y  mae  hyny  oil  yn  ymddibynu  ar 
amgjdchiadau :  y  pwnc  sydd  eisieu  ei  benderfynu  fwyaf,  y  w 
parhad  gwyrthiau. 


§  H.— PAEHAD  GWYKTHIAU. . 

Weth  brofi  parhad  gwyrthiau,  nid  oes  achos  i  ni  ymyraeth  a 
.pharhad  gwyrthiau  ysbrydion  drwg  a  gau-brophwydi;  canys 
os  profwn  barhad  gwyrthiau  trwy  law  Duw,  bydd  hyny  yn 
ddigon.  Ni  fydd  neb  mor  afresymol  a  dysgwyl  y  gallwn  gael 
hanes  gwyrthiau  yr  oes  hon  yn  y  Testament  Newydd;.  ac  o 
ganlyniad,  bydd  raid  i  ni  gyfeirio  at  ysgrifeniadau  yr  eglwys 
yn  yr  oes  hon,  a'u  hystyried  yn  gystal  safon  i  brofi  gwyrthiau 
y  dyddiau  hyn,  ag  y w  y  Testament  Newydd  i  brofi  y  gwyrthiau 
gynt.  Ond  etto,  dichon  fod  prophwydoliaethau  yn  y  Testa- 
ment Newydd  ag  sydd  yn  profi  y  cyflawnir  gwyrthiau  wedi  yr 
amser  hyny  yr  haerir  eu  bod  wedi  darfod.  Yn  y  lie  cyntaf, 
dywedir  gan  Iesu  Grist,  yn  Marc  xvi,  17,  "  A'r  aricyddion  hyn 
a  ganlynant  y  rhai  a  gredant."  Os  mai  yr  un  peth  yw  arwydd 
a  gwyrth,  fel  y  dysgai  Mr.  Jones,  yna  y  mae  Crist  wedi  pro- 
phwydo  y  buasai  gwyrthiau  yn  canlyn  "  y  rhai  a  gredant"  yr 
efengyl ;  ac  os  y w  dynion  yn  credu  yr  efengyl  yn  awr,  yna  fe 
ddylai  y  gwyrthiau  eu  canlyn.  Ond  rhagor  ar  hyn  mewn 
Traethodau  dyfodol.  Yn  nesaf,  crybwyllwn  am  y  geiriau  sydd 
yn  1  Cor.  xii,  28,  "A  rhai  yn  wir  a  osododd  Duw  yn  yr 
eglwys;  yn  gyntaf  apostolion,  yn  ail  prophwydi,  yn  drydydd 
athrawon,  yna  gwyrthiau;  wedi  hyny  doniau  i  iachau,  cynnor- 
thwyau,  Uywodraethau,  rhywiogaethau  tafodau."  Yn  awr,  pa 
le  y  ceir  hanes  i  Dduw  dynu  yr  aelodau  uchod  o'r  eglwys? 
Os  darfu  i'r  eglwys  eu  colli  611  ond  "athrawon,"  yr  oedd  yn 
rhaid  ei  bod  wedi  colli  ei  hunan  hefyd,  canys  y  gwahanol  aelod- 
au hyn  oedd  yn  ei  chyfansoddi,  acnis  gallai  fod  yn  gorffi  Grist 
hebddynt,  fel  yr  ydym  wedi  profi  yn  ein  traethawd  ar  "  Gorff 
Crist,  neu  yr  Eglwys."  Etto,  cyfeiriwn  y  darllenydd  at  y 
gwyrthiau  a  gyflawnir  gan  y  ddau  dyst.  Darllener  yn  Dad. 
xi,  3 — 12,  cyn  myned  yn  mhellach,  a  cheir  gweled  yno  bro- 
nhwydoliaeth  am  wyrthiau  mor  hynod  a.  dim  gwyrthiau  a  fit 


18 

erioed.  Mae  hyn  i  gymmeryd  lie  yn  y  ddinas  y  crocphoeliwyd 
ein  Ilarglwydd  ynddi,  sef  Jerusalem;  a  chan  nad  yw  hyn 
wedi  cymmeryd  lie,  mae  yn  rhaid  fod  gwyrthiau  heb  ddarfod. 
Yn  awr,  nid  yw  hyn  ond  un  enghraifft,  allan  o  lawer  a  ellid 
enwi  o  fewn  dau  glawr  y  Beibl.  Darllener  Esay  xi,  15,  16; 
xxxv,  5 — 8  ;  Zech.  x,  11;  Jer.  xxiii,  4 — 8;  ynghyd  a'r  hull  gry- 
bwylliadau  lliosog  a  geir  am  gyflawniad  gwyrthiau  yn  y  dydd- 
iau  diweddaf. 

Bellach,  cawn  gyfeirio  sylw  y  darllenydd  at  y  5med  rhifyn 
o'r  "  Divine  Authenticity  of  the  Book  of  Mormon,"  gan  Orson 
Pratt,  i  gael  crynodeb  o  hanesion  am  rai  gwyrthiau  a  gyflawn- 
wyd  yn  y  dyddiau  hyn.  Ceir  gweled  yno  fod  deillion  yn  cael  eu 
golwg,  y  byddar  a'r  mud  yn  cael  eu  hadferu,  y  gwahanglwyfua 
yn  cael  ei  iachau,  esgyrn  yn  cael  eu  cylymu,  y  cholera  yn  cael 
ei  geryddu,  &c.  Mae  llawer  o  hanesion  cy ffelyb  yn  "  Mhro  - 
phwyd  y  Jubili"  ac  "  Udgorn  Seion,"  lie  y  mae  amryw  o 
ddynion  byw  yn  cyd-dystiolaethu  am  eu  gwirionedd.  Yn  awr, 
os  y  w  ein  cyd-wladwyr  yn  gallu  credu  yr  holl  wyrthiau  a  nodir 
yn  yr  Actau,  ar  dystiolaeth  Luc  ei  hunan,  yna  paham  na 
*llaut  gredu  gwyrthiau  yn  y  dyddiau  hyn,  ar  dystiolaeth 
Uaweroedd  o  dystion  byw.  Ond,  meddai  y  Parch.  J.  Davies, 
yn  nhud.  31,  "Hyd  nes  eu  dangosir,  byddwn  dan  rwymau  i 
wadu  eu  bodoliaeth  bresennol."  Pa  fodd  yn  y  byd  y  mae  Mr. 
Davies  yn  credu  y  gwyrthiau  cyntefig  heb  eu  gweled,  ac  yn 
gwadu  y  gwyrthiau  presennol,  oblegid  nad  ydynt  wedi  eu 
dangos  iddo  ?  A  ydy w  gwyrth  yn  rywbeth  a  ellir  ei  chario 
oddeutu  y  wlad  i'w  dangos?  neu  ynte,  ai  meddwl  y  mae'r 
parchedig  hwn,  y  dylai  y  rhai  sydd  yn  ceisio  arwydd,  gael  eu 
boddloni  a  gwyrth!  O  ran  ein  hunain,  nid  oes  genym  ni  fawr 
o  olwg  ar  y  dynion  sydd  yn  dweyd  y  credant  y  Saint,  os  cant 
weled  eu  gwyrthiau:  os  nad  yw  athrawiaethau  y  Saint  yn 
gywir  yn  eu  golwg  yn  awr,  pa  fodd  y  gall  gweled  gwyrthiau  eu 
cyfnewid  ?  Maent  yn  profi  nad  y  w  y  gwyrthiau  cyntefig  yn 
ddigonol  i  brofi  eu  crefydd  hwy;  canys  addawant,  os  dangosir 
gwyrthiau  iddynt  yn  awr,  y  gwadant  eu  crefydd  flaenorol,  ac  yr 
ymunant  a'r  Saint.  Mae  y  Mrd.  Jones  a  Davies  wedi  addaw 
hyny ;  ac  ar  ol  eu  holl  ddarlithio  ac  ysgrifenu,  pe  dangosem 
wyrth  neu  ddwy  iddynt,  mae  yn  ddiau  y  cyfrifent  eu  holl 
ddysgeidiaeth  yn  nonsense  o'r  mwyaf  !    A  ydyw  CristionogaetU 


It 

y  parchedigion  hyn,  yr  hon  a  brofwyd  mor  nerthol  yn  yr  amser 
gynt,  fel  nad  oes  eisieu  ei  phrofi  byth  mwy  (nieddent  hwy),  yn 
cael  ei  gwadu  ar  unwaith,  trwy  gael  gweled  gwyrth  neu  ddwy 
gan  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  y  rhai  a  ystyrir  yn  waeth  cyf- 
eiliomwyr  na,  neb  yn  y  wlad?  Felly  y  dywedant,  beth  bynag, 
ae  yr  ydym  ni  yn  hanner  eu  credu. 

Yn  awr,  wrth  derfynu  y  ddosran  lion,  dywedwn  y  byddwn 
yn  sylwi  yn  helaethacb  ar  barhad  gwyrthiaa,  yn  y  traethodau 
dilynol,  yn  neillduol  pan  yn  sylwi  ar  yr  "  adnodau  pendant" 
dros  ddarfyddiad  gwyrthiau  ;  a  cbyda  Haw  yr  ydym  yn  tyst- 
iolaethu  i  ni  weled  gallu  Duw  yn  y  dyddiau  hyn  a'n  llygaid 
ein  hunain,  ac  yr  ydym  yn  gwybod  fod  gwyrthiau  i  barhau,  ac 
j  mae  miloedd  o  Saint  Cymreig  bellach  yn  gwybod  yr  un  peth. 


§  in.— APOSTOLION. 

I.    GALWAD    YR   APOSTOLION. 

Yr  oedd  Mr.  Jones,  Llangollen,  yn  dweyd  mai  galwad  icyrthiol 
a  gafodd  yr  Apostolion  (gan  gyfeirio  at  Math,  iv,  18 — 22  ; 
ix,  9,  a  manau  ereill),  a'u  bod  hwy  yn  teimlo  eu  hunain  yn 
rhwym  o  ufyddhau,  fel  pe  buasai  rhyw  reddf  yn  eu  cymhell. 
Ond  nid  felly  y  bu ;  canys  fe  gafodd  yr  apostolion  en 
galw  yn  yr  un  modd  ag  y  gelwir  dynion  yn  bresennol,  sef 
trwy  gredu,  edifarhau,  cymmeryd  eu  bedyddio,  ac  wedi  hyny 
eu  hethol  a'u  hordeinio  yn  apostolion,  yr  hyn  a  brofwn  yn  j 
modd  canlynol. 

Gwaith  loan  Fedyddiwr  oedd  parotoi  pobl  barod  i  Iesu 
Grist ;  ac  ymddengys  mai  allan  o'r  bobl  a  barotodd  loan,  j 
dewisodd  Crist  ei  apostolion.  Er  profi  hyn  cawn  ddyfynu  a 
ganlyn  : — "  Tranoeth  drachefn  y  safodd  loan,  a  dau  o'i  ddys- 
cyblion  :  a  chan  edrych  ar  yr  Iesu  yn  rhodio,  efe  a  ddywedodd, 
Wele  Oen  Duw.  A'r  ddau  ddyscybl  a'i  cly wsant  ef  yn  llefaru, 
ac  a  ganlynasant  yr  Iesu.  Yna  yr  Iesu  a  droes;  a  phan  welodd 
hwynt  yn  canlyn,  efe  a  ddywedodd  Avrthynt,  Beth  yr  ydych 
chwi  yn  ei  geisio?  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho  ef,  Rabbi 
(yr  hyn  o'i  gyfieithu  yw,  Athraw),  pa  le  yr  wyt  ti  yn  trigo? 
Efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Deuwch  a  gwelwch.  A  hwy  a 
ddaethant,  ac  a  welsant  lie  yr  oedd  efe  yn  trigo,  ac  a  arosasant 


20 

gydag  cf  y  diwxaod  hwnw:  ac  yr  oedd  hi  ynghylch  y  ddegfed 
awr.  Andreas,  brawd  Simon  Pedr,  oedd  un  o*r  ddau  a  glywsent 
hyny  gap  loan,  ac  a'i  dilynasant  of.  Hwn  yn  gyntaf  a  gafodd 
ei  frawd  ci  lain  Simon,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Nyni  a 
gawsoru  y  Messia,  yr  liyn  o'i  ddehongli  yw,  Y  Crist.  Ac 
efe  a'i  dyg  of  at  yr  Iesu.  A'r  Icsu,  wedi  cdrych  arno 
ef,  a  ddywedodd,  Ti  yw  Simon  mab  Jona;  ti  a  elwir  Cephas, 
yr  hwn  a  gyfieithir,  Careg,"  (Gwel  loan  i,  35—4:2.  Darllener 
hefyd  y  gweddill  o'r  bennud,  lie  y  rhoddir  hanes  am  Philip  a 
Nathanael).  Yn  y  dyfyniad  hwn,  yr  ydyui  yn  c-ael  allan  fod  rhai 
o'r  personau,  ag  a  alwyd  wedi  hyny  yn  apostolion,  ar  y  cynt- 
af  yn  ddyscyblion  i  loan,  ac  wrth  gwrs  wedi  eu  bedyddio 
ganddo;  a  thrwy  gredu  tystiolaeth  loan,  y  darfu  iddynt  gan- 
lyn  Oen  Duw.  Ymddengys  i  ni  mai  Philip  oedd  y  person,' ag 
oedd  gyda  Andreas  pan  welsont  Grist  gyntaf,  wrth  yr  hwn 
y  dywedodd  Crist  boreu  dranoeth,  pan  yn  cychwyn  i  Galilea, 
"  Canlyn  fi."  Mae  llawer  wedi  cael  eu  cam-arwain  yn  fawr 
gan  y  geiriau  bychain,  "  Canlyn  fi,"  trwy  feddwl  mai  ar  y  pryd 
y  llefarid  hwynt  yr  argyhoeddid  dyscyblion  Crist.  Ehywbeth 
tebyg  i  hyny  a  ddyrysodd  Mr.  Jones  wrth  sylwi  ar  Math,  iv, 
18 — 22.  Ond  pe  darllenai  yr  hanes  a  rydd  Luc  (v,  1 — 11), 
efe  a  gawsai  ar  ddeall  fod  Crist  yn  adnabyddus  a  Simon  a'r 
dyscyblion  ereill  yn  flaenorol,  a'u  bod  yn  credu  ynddo;  etto, 
mae  yn  Avlr,  mai  wedi  iddynt  hwy  ddyfod  a'r  llongau  i  dir,  y 
gadawsant  bob  peth,  ac  y  eanlynasant  ef. 

Mae  yn  debyg  fod  llawer  o  ddyscyblion,  'ie,  yr  oedd  "  tyrfa"  o 
honynt,  yn  canlyn  yr  Iesu,  ond  nid  oedd  neb  o  honynt  etto  yn 
apostolion.  Mae  gan  Dduw  drefn  i  alw  apostolion,  ynghyd  a 
phob  swyddog  arall;  ac  nid  galw  yn  wyrthiol  y  mae,  heb  ddim 
ond  dweyd,  "  Canlyn  fi."  Profwn  hyn  oddiwrth  Luc  vi,  13, — "A 
phan  aeth  hi  yn  ddydd,  efe  a  alwodd  ato  ei  ddyscyblion ;  ac  o 
honynt  efe  a  etholodd  ddeuddeg,  y  rhai  hefyd  a  enwodd  efe  yn 
apostolion."  Mewn  man  arall  dywedir,  "  Ac  efe  a  esgynodd 
i'r  mynydd,  ac  a  alwodd  ato  y  rhai  a  fynodd  efe;  a  hwy  a 
ddaethant  ato.  Ac  efe  a  ordeiniodd  ddeuddeg,  fel  y  byddent 
gydag  ef,  ac  fel  y  danfonai  efe  hwynt  i  bregethu"  (Marc  iii,  13, 
14).  Yn  awr,  gwelir  yn  eglur  nad  oeddyma  ddim  yn  wyrthiol; 
cafodd  yr  apostolion  eu  hethol  allan  o'r  "  dyrfa  o'i  ddyscybl- 
ion," ac  wedi  hyny  eu  hordeinio  yn  rheolaidd;  ac  yr  oeddynt 
yn  canlyn  Crist  yn  hir,  cyn  iddo  eu  hordeinio  yn  apostolion. 

Mewn  perthyuas  i  Saul  o  Darsus,  addefwn  fod  achos  ei 
droedigaeth  ef  yn  wyrthiol;  eithr  nid  mewn  modd  gwyrthiol  y 
galwyd  ef  yn  apostol,  fel  yr  ymdrechwn  brofi.  Wedi  i  Saul 
gael  eu  daraw  ar  y  ffordd  i  Damascus,  nes  iddo  gredu  yn  Iesu 
Grist,  dywedwyd  wrtho,  "  Cyfod,  a  dos  i'r  ddinas,  ac  fe  a  ddy- 
wedir  i  ti  pa  beth  sydd  raid  i  ti  ei  wneuthur."  (Gwel  Act.  be.) 
Wedi  hyny  y  mae  Ananias  yn  dodi  ei  ddwylaw  arno,  ac  yn 
dywedyd,  "  Y  brawd  Saul,  yr  Arglwydd  a'm  hanfonodd  i  (Iesu 
yr  hwn  a  ymddangosodd  i  ti  ar  y  ffordd  y  daethost),  fel  y  gwel* 


21 

ych.  drachefn,  ac  y'th  lanwer  a'r  Ysbryd  Glan."  Ae  yn  ebrwydd 
"  efe  a  gyfododd  ac  a  fedyddiwyd."  "  A  bu  Saul  gyda'r  dyscybl- 
ion  oedd  yn  Damascus  dalm  o  ddyddiau ;  ac  yn  ebrwydd  yu  y 
synagogau  efe  a  bregeihodd  Grist,  mai  efe  yw  Mab  Duw." 
Etto,  er  y  cyfan,  nid  oedd  efe  hyd  ynia  yn  apostol,  serch  y 
gallai  fod  yn  feddiannol  ar  ryw  swydd  arall  i  bregethu.  Wd, 
yr  hanes  nesaf  a  gawn  am  Saul  sydd  yn  Act.  xi,  25—30,  lie  y 
dywedir,  "  Yna  yr  aetb  Barnabas  i  Tarsus,  i  geisio  Saul.  Ac 
wedi  iddo  ei  gael,  efe  a'i  dug  i  Antiochia,"  lie  y  buont  "  nVydd- 
yn  gyfan  yn  ymgynnull  yn  yr  eglwys,  a  dysgu  pobl  lawer." 
Yna  y  dyscyblion  yno  a  ddanfonasant  Barnabas  a  Saul  a,  chyni- 
horth  i'r  brodyr  yn  Judea;  ac  yn  mhen.  xii,  25,  dywedir,  "  Barna- 
bas a  Saul,  wedi  cyflawni  eu  gweinidogaeth,  a  ddychwelasant  o 
Jerusalem,  gan  gymmeryd  gyda  lnvynt  loan  hefyd,  yr  hwn  a 
gyfnewid  Marc."  Wrth  gwrs,  hwy  a  ddychwelasant  i  Anti- 
ochia, at  yr  eglwys  y  buont  ynddi  yn  flaenorol,  fel  y  gwelir  yn 
mhen.  xiii,  1.  Wei,  yn  y  ddwy  adnod  nesaf,  darllenwn  fel 
hyn: — "  Ac  fel  yr  oeddynt  hwy  yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd, 
ac  yn  ymprydio,  dywedodd  yr  Ysbryd  Glan,  Neillduwch  i  mi 
Barnabas  a  Saul,  i'r  gwaith  y  gelwais  hwynt  iddo.  Yna  wedi 
iddynt  ymprydio,  a  gweddio,  a  dodi  eu  dwylaw  arnynt,  hwy  a'u 
gollyngasant  ymaith."  Yn  awr,  os  cafodd  Barnabas  a  Saul  eu 
hordeinio  erioed  yn  apostolion,  mae  yn  rhaid  mai  y  pryd  hyn  y 
cawsant.  Yn  yr  un  dull  hefyd  yr  ordeiniwyd  Mathias;  a  diau 
mai  mewn  modd  cyfFelyb  yr  ordeiniwyd  yr  "  apostolion  diw- 
eddaf,"  a  phob  swyddog  arall  yn  yr  eglwys.  Y  peth  nesaf  y  w 
sylwi  ar 

II.    SWYDD    m   APOSTOLION. 

Ystyr  y  gair  Apostol,  medd  dysgedigion  yw,  "un  a  ddanfon- 
wyd  gan  arall."  Caiff  fod  felly  o'n  rhan  ni,  canys  yr  oedd  yr 
apostolion  wedi  eu  danfon  gan  arall  (sef  Crist),  a'r  arall  hwnw 
wedi  cael  ei  ddanfon  gan  Dduw,  trwy  hyn  yr  oedd  yntau  hefyd 
yn  apostol.  Ond  y  pwnc  yw,  pa  beth  yw  swydd  apostolion? 
Dywedai  Mr.  Jones  mai  un  anhebgor  apostol  oedd  ysgrifenu  y 
Testament.  Os  oedd  hyny  yn  anhebgor  apostol,  beth  a  wneir 
o'r  boll  apostolion  nad  ydynt  wedi  ysgrifenu  cj'mmaint  a.  llinell 
o  hono.  Nid  gwiw  oedd  i  Mr.  Jones  ddwe}'d  mai  nid  Marc  a 
Luc  a  ysgrifenodd  eu  hefengylau  hwy,  eithr  mai  rhyw  rai  o'r 
apostolion  ;  canys  ni  wna  hyny  y  peth  nemawr  gwell,  tra  yr 
oedd  cymmaint  o  apostolion  heblaw  hyny  heb  ysgrifenu  dim. 

Y  ffordd  oreu  i  wybod  pa  beth  oedd  swydd  yr  apostolion  yw 
trwy  chwilio  yr  ysgrythyrau.  Ymddengys  oddiwrth  y  ddau 
gommisiwn  eu  bod  i  bregethu  a  bedyddio,  ac  oddiwrth  Act. 
viii,  14 — 18,  a  xix,  6,  eu  bod  i  osod  dwylaw  er  derbyn  yr 
Ysbryd  Glan;  a  dengys  manau  ereill  eu  bod  i  osod  dwylaw  er 
ordeinio  i  swyddi  ac  iachau  y  cleifion.  -  Mae  yn  wir  y  gallai 
henuriaid  weinyddu  yn  yr  holl  bethau  a  enwasom,  ond  nis 
gallent  er  hyny  lanw  lie  yr  apostolion ;    canys    y    mae    yn 


2a 


amlwg  mai  yr  apostolion  oedd  yn  llywodraethu  yr  holl  eglwysi, 
trwy  apwyntio  personau  i  weinyddu  o  danynt,  er  "  perffeithio 
y  saint,"  er  "gwaith  y  weinidogaeth,"  ac  er  "adeilad  corff 
Crist."  Mae  yn  wir  fod  rhai  o'r  apostolion  yn  ysgrifenu 
ilythyron,  eithr  y  mae  inor  wir  a  hyny  fod  swyddogion  ereill 
yn  gwneuthur  yr  un  modd,  megys  Marc  a  Luc,  ynghyd  ag 
ereill  a  allera  enwi:  ond  pe  buasai  yn  vraith  neillduol  i  apostol- 
ion ysgrifenu  Beibl,  ni  fuasai  cynnifer  o  honynt  yn  esgeuluso 
eu  dyledswydd,  a  pheidio  ysgrifenu  dim. 

III.    NIFER   YR    APOSTOUON. 

Haerai  Mr.  Jones  yn  un  o'i  ddarlithiau  mai  dim  ond  deuddcg 
apostol  oedd,  a  bod  Paul  yn  un  o'r  deuddeg,  ac  nad  oedd  Math- 
ias ond  apostol  o  waith  dynion  !     Rhyfedd  mor  wybodus  yw  . 
y  dyn  hwn,  a  rhyfedd  fel  y  mae  yn  baeddu  yr  holl  esbonwyr 
ereill. 

Er  dyfod  o  hyd  i  nifer  yr  apostolion,  bydd  i  ni  ddyfal  ehwilio 
yr  ysgrythyrau.  Yn  y  lie  cyntaf  fe  ordeiniwyd  deuddeg  o 
honynt,  ond  wedi  hyny  collwyd  Judas,  trwy  iddo  fradychu  ei 
Feistr.  Yna,  yn  Act.  i,  15—26,  yr  ydym  yn  darllen  i  Pedr 
gyfodi  i  fyny  yn  nghanol  y  dyscyblion  vn  Jerusalem,  lie  yr 
oedd  ugain  a  chant  ynghyd,  i  hysbysu  fod  eisieu  cael  rhywun  i 
lanw  He  Judas,  am  yrhwn  yr  ysgrifenwyd,  "  Bydded  ei  drigfan 
ef  yn  y  diffaethwch,  ac  na  bydded  a  drigo  ynddi ;  a  chymmered 
arall  ei  esgobaeth  ef.  Am  hyny,  mae  yn  rhaid,  medd  efe,  "  o'r 
gwyr  a  fu  yn  cydymdaith  a  ni,"  "  fod  un  o'r  rhai  hyn  gyda  ni 
yn  dyst  o'i  adgyfodiad  Ef."  A  hwy  a  osodasant  ddau  gerbron  j 
'*  a  chan  weddio,  hwy  a  ddywedasant,  Tydi,  Arglwydd,  yr  hwn 
a  wyddost  galonau  pawb,  dangos  pa  un  o'r  ddau  hyn  a  ethol- 
aist,  i  dderbyn  rhan  o'r  weinidogaeth  hon,  a'r  apostoHaeth,  o'r 
hon  y  cyfeiliornodd  Judas,  i  fyned  i'w  le  ei  hun.  A  hwy  a  fwr- 
iasant  eu  coel-brenau  hwynt ;  ac  ar  Mathias  y  syrthiodd  y 
coelbren  ;  ac  efe  a  gyfrifwyd  gyda'r  un  apostol  ar  ddeg."  Yn 
awr,  ai  tybied  mai  chwarae  plant  bach  oedd  y  dyscyblion 
uchod,  wrth  ddewis  apostol;  os  felly,  ni  ddylent  ysgrifenu  hyny 
yn  y  Uyfr  a  elwir  "yr  hyn  sydd  berffaith."  Ai  tybied  fod  Pedr 
a'i  frodyr  mor  hurt  na  wyddent  pa  beth  yr  oeddynt  yn  wneu- 
thur?  Os  credwn  Mr.  Jones,  chwarae  plant  oedd  y  cyfan,  a 
chael  ei  "ggfrif"  (ystyried),  ac  nid  cael  ei  wneuihur,  yn  un  o'r 
apostolion  a  gafodd  Mathias,  wedi  y  cyfan !  Diolch  am  y  fath 
oleuni. 

Yn  awr,  dyna  y  diffyg  o  Judas  wedi  ei  wneyd  i  fyny  trwy 
ddewis  Mathias.  Wedi  hyny,  ceir  hanes  yn  Act.  xiii,  2,  am 
Barnabas  a  Saul  yn  cael  ei  neillduo  yr  un  pryd,  yn  yr  eglwya 
yn  Antiochia.  Os  mai  yn  He  Judas  yr  ordeiniwyd  Paul,  yn  lie 
pwy,  wyddis,  yr  ordeiniwyd  Barnabas?  Ond  pe  buasai  Paul 
yn  gwneyd  i  fyny  y  deuddeg,  yna  beth  a  wneir  o  Barnabas? 
Pyna  dri  ar  ddeg  o  honynt  wedy'n,  a  chaniatau  hyny.     Eithr  jr 


23 

gwirioneud  yw,  yr  oedd  Paul,  a  Barnabas  hefyd,  fe  ddichort, 
yn  perthyn  i'r  "  apostolion  diweddaf,"  fel  y  dengys  Paul  ei  hun 
pan  y  dywed,  "  Canys  tybied  yr  wyf  ddarfod  i  Dduw  ein 
dangos  ni,  yr  apostolion  diweddaf,  fel  rhai  wedi  eu  bwrw  i 
angau"  (I  Cor.  iv,  9).  Fe  welir  wrth  hyn  fod  apostolion  cyntaf 
l'w  cael  befyd,  onide  ffolineb  fyddai  son  am  y  rhai  diweddaf. 
Yrnddengys  hefyd  fod  Andronicus  a  Juuia  yn  apostolion,  fel  y 
gwelir  yn  Rhuf.  xri,  7.  Y  mae  hyn  yn  unig  yn  ddigon  i 
ddangos  ffolineb  Mr.  Jones,  pe  na  allem  nodi  neb  yn  ychwaneg. 
Ond  er  mwyn  anghredinwyr,  cawn  ddyfynu  a  ganlyn :  "  A'i 
weled  ef  gan  Cephas,  yna  gan  y  deuddeg.  Wedi  hyny  y  gwel- 
wyd  ef  gan  fwy  na  phurn  cant  brodyr  ar  unwaith:  o'r  rhai  y 
mae  y  rhan  fwyaf  yn  aros  hyd  yr  awrhon;  eithr  rhai  a  hunas- 
ant.  Wedi  hyny  y  gwelwyd  ef  gan  Iago;  yna  gan  yr  holl 
apostolion.  Ac  yn  ddiweddaf  oil  y  gwelwyd  ef  genyf  finnau 
hefyd,  megys  gan  un  annhymig"  (l  Cor.  xy,  5—8).  Yn  awr, 
os  nad  oes  yma  lawer  mwy  na  deuddeg,  y  mae  Mr.  Jones  ar 
yr  iawn. 

Dichon  y  gofyna  rhywUn  pa  bryd  yr  ordeiniwyd  yr  holl 
apostolion  ereill,  os  oedd  mwy  na  deuddeg?  Atebwn  yn 
ugeiriau  Luc,  pen.  x,  1,  «  Wedi  *y  pethau  hyn  yr  ordeiniodd  yr 
Arglwydd  ddeg  a  thrugain  ereill  hefyd,  ac  a'u  danfonodd  hwynt 
bob  yn  ddau  o  flaen  ei  wyneb  i  bob  dinas  a  man  He  yr  oedd  efe 
ar  fedr  dyfod."  Yn  awr,  yr  ydys  yn  son  am  apostolion  ychydig 
cyn  hyny  (gwel  Luc  ix,  10);  ac  o  ganlyniad,  mae  yn  rhaid  mai  deg 
a  thrugain  o  apostolion  "  ereill"  a  feddylir.  Yr  oeddynt  lrwy  yn 
meddu  cyffelyb  awdurdod  a  r  deuddeg;  ac  y  mae  yn  ddiammau 
mai  apostolion  oeddynt,  onide  buasai  eu  swydd  yn  debvg  o  gael 
»>i  henwi.  Yn  wir,  yr  oedd  Iesu  Grist  hefyd  yn  apostol.  fel  y 
gwehr  yn  Heb.  iii,  l  ;  ac  yrnddengys  fod  apostolion  mor  ami. 
nes  y  rhoddir  cynghor  yn  Dad.  ii.  2,  i  "  brofi  y  rhai  sydd  yn 
dywedyd  eu  bod  yn  apostolion,  ac  nid  ydynt." 

IV.    TEDK   TN    BEN    AE    YR   APOSTOLION. 

Nid  oe3  dim  yn  amlycach  wrth  olrhain  yr  ysgi-ythyrau  nd 
bod 1  Pedr  (sef  Cephas)  yn  ben  aryr  holl  apostolion,  a  bod  Iago 
ac  loan  yn  nesaf  ato  mewn  awdurdod,  ac  y  gelwid  y  tri  yn 
"golofnau"  yr  eglwys.  Y  tri  hyn  a  gymmerodd  Crist  i  weled 
ei  weddnewidiad ;  a  phan  yr  enwir  y  deuddeg,  y  tri  yma  fynychaf 
yw  y  blaenoriaid  (gwel  Marc  iii,  16,  17,  a  manau  ereill).  Ond 
gyda  golwg  ar  Pedr,  y  mae  efe  vn  flaenaf  yn  mhob  peth,  ac  yn 
ymddangos  fel  pe  byddai  ynllywydd  ac  yn  fugailarylleill.  Efe 
oedd  y  cyntaf  i  ateb  gofyniad  Crist,  "  Ond  pwy  meddwch  chwi 
ydwyf  fi?"  ac  iddo  ef  y  rhoddodd  Crist  "agoriadau  y  deyrnas" 
(gwel  Math,  xvi,  15—19).  Efe  hofvd  oedd  yn  ymddyddan  a 
Christ  ar  y  rnynydd;  ac  wrtho  ef  liefyd  y  dywedodd  Crist* 
wedi  gweddio  drosto  na  ddiffygiai  ei  ffydd,  "  Tithau,  pan  y'th 
droer,  cadarnha  dy  frodyr"  (Luc  xxii,  31,  32).  Pedr  hefyd  oedi 


u 

V  cyntaf  i  weled  Crist  wedi  adgyfodi  (1  Cor.  xr,  5)  ;  ac  WTtft 
Fedr  y  dywedodd  cfe  dair  gwaith,  "  Bugeitia  fy  nefaid."  (Gwei 
loan  xxi,  15,  &c.)  Pedr  ocdd  y  cyntaf  drachefn  i  godi  i  fyny  yn 
nghanol  y  dyscyblion,  i  ddweyd  fod  eisicu  ordeinio  apostol  yn 
lie  Judas  (Act.  i,  IS— '26)  ;  a  Phedr  wed!  hyny  ocdd  yn  sefyll  i 
brcgethu  ar  ddydd  y  Pentecost;  a  phan  ofynodd  y  bobl,  Ha 
wyr,  frodyr,  beth  a  wnawh  ni?"  nid  oedd  neb  yn  ateb  ond  y 
Uywydd  Pedr.  Gallem  nodi  ychwaneg  o  adnodau  o'r  natur 
hyn,  y  rhai  ydynt  yn  dangos  yn  eglur  fod  Pedr  yn  llywydd  ar 
yr  apostolion  a  phawb,  ac  yn  dal  agoriadauy  deyrnas,  yn  union 
yr  tin  fath  ag  y  mae  Brigham  Young  yn  brescnnol. 

Yn  awr,  os  dywedodd  Mr.  J.  Jones  fod  Paul  yn  uwch  na'r 
apostolion  ereill,  mae  Paul  ei  bun  yn  dweyd  fel  arall.  "  Myfi," 
roedd  Paul,  "  yw  y  lleiaf  o'r  apostolion,"  yr  hyn  sydd  etto  yn 
profi  graddau  yn  yr  apostoliaeth.  Gallai  fod  Paul  wedi  llafuria 
yn  helaethach  na  hwynt  oil,  mecys  y  gallai  diacon  lafurio  mwy, 
yn  un  o  gapeli  y  wlad,  nag  hyd  y  nod  y  gweinidog. 

V.   PA  FODD  YR  OEDD  YR  APOSTOLION  YN  DYSTION  O  GRIST. 

Nid  oedd  yn  bosibl  i'r  apostolion  fod  yn  dystion  i  Grist,  trwy 
ei  welod  yn  adgyfodi.  o  herwydd  nis  gwelsant  ef :  gwnelai  y 
milwyr  well  tystion  o  lawer  yn  yr  ystyr  hyny,  canys  yr  oeddynt 
hwy  yn  gwylio  y  bedd,  ac  yn  ei  weled  yn  adgyfodi,  yr  hyn  ni 
welodd  neb  arall.  Mae  yn  rhaid,  ynte,  mai  rhywbeth  arall 
oedd  yn  anghenrheidiol  er  bod  yn  dystion  i  Grist :  yr  oedd 
gweled  Crist  cyn  a  chwedi  adgyfodi  yn  dra  manteisiol  er  bod 
yn  dystion;  etto  nid  hyny  oedd  y  prif  beth.  Beth  oedd  y 
prif  beth,  ynte?  Wei,  caiff  Iesu  Grist  ateb, — "Eithr  chwi  a 
dderbyniwch  nerth  yr  Ysbryd  Glan  wedi  y  delo  efe  arnoch ;  ac 
a  fyddwch  dystion  i  mi  yn  Jerusalem,  ac  yn  holl  Judea,  a 
Samaria,  ac  hyd  eithaf  y  ddaear."  Yr  oedd  yn  rhaid  cael  yr 
Ysbryd  Glan  i  gyd-dystiolaethu  ynddynt  hwy,  cyn  y  buasent 
yn  dystion  cymhwys  i  Iesu  Grist,  er  myned  allan  i  bregethu  yr 
efengyl.  Felly,  wedi  derbyn  Ysbryd  y  dadguddiad,  gallent  fod 
yn  sicr,  nid  yn  unig  fod  Crist  wedi  adgyfodi,  eithr  ei  fod  hefyd 
yn  Fab  Duw,  pe  dygwyddai  na  buasent  wedi  ei  weled  cyn  a 
chwedi  adgyfodi.  Gan  hyny,  y  mae  pawb  sydd  yn  derbyn  tyst- 
iolaeth  yr  Ysbryd,  yn  dystion  i  Grist,  ac  yn  addas  i  fyned 
allan  i  bregethu  yr  efengyl,  yn  gymmaint  ag  y  byddant  wedi 
eu  galw  megys  Aaron. 

Yn  awr,  gorfodir  ni,  o  ddiffyg  lie,  i  derfynu  y  traethawd 
hwn,  a  dymuno  rhwydd  hynt  i'r  darllenydd  hyd  nes  y  gwelo 
y  nesaf ;  a  chyda  Haw,  hysbyswn  y  caiff  y  Traethawd  I.  ei  ail- 
argraffu. 

Merthyr,  Meh.  3,  1852. 


i.   DiVIs,   ABGRAFFYDD,   H  EBt  H  Y  B  TYDFIL. 


P.!iiF.  3.]  [Pris  \g. 

TRAETHODAU 


YRTHIAU, 

Tit    CYNSWYS 

ADOLYGIAD  AR  DDARLITHIAU  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFRYN  Y  PARCH.  J.  DAVIE  S, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 

TRAETHAWD  life 


§  I.— PROPHWYDI. 

Dichon  fod  rhai  yn  synu  pa  beth  sydd  a  wnelom  ag  ysgrifenu 
ynghylch  "  Prophwydi"  ac  "  Apostolion,"  &c,  mewn  Traethod- 
au  ar  Wyrthiau.  Y  rheswm  yw,  o  heiwydd  i  Mr.  Jones,  Llan- 
gollen, son  cymmaint  am  danynt  yn  ei  Ddarlithiau  ar  Wyrth- 
iau; ac  heblaw  hyny,  y  maent  yn  dal  eyssylltiad  mawr  a'r  prif 
byneiau  dan  sylw.  Yn  awr,  gan  hyny,  yr  hyn  a  sylwn  arno 
yn  flaenaf  yw, 

I.    T   DDAU   BROPHWYD    MAWR — MOSES    A    CHRIS*. 

Dywedai  Mr.  Jones  mai  dau  brophwyd  mawr  yn  unig  oedd  i 
fod,  sef  Moses  a  Christ,  a  bod  pob  \in  o'r  ddau  hyny  yn  sylfaen- 
ydd  goruchwyliaeth ;  ac  hefyd  bod  sylfaeniad  goruchwyliaeth 
yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  trwy  gyfiawniad  gwyrthiau:  ac 
o  ganlyiiiad,  cyn  y  gallai  goruchwyliaeth  newydd  gael  ei  syl- 
faenu ar  ol  yr  un  a  sylfaenodd  Crist,  fod  yn  rhaid  cael  "Pro-, 
phwyd  No.  3,"  a  hwrtw  i  fod  yn  fwy  na,  Christ,  ac  i  roddi  mwy 
o  arwyddion. 

Yn  awr,  cyfaddefwn  fod  Moses  yn  sylfaenydd  goruchwyl- 
iaeth, ond  nis  credwu  ei  fod  ef  yn  fwy  o  brophwyd  nag  y  gallai 
rhai  ereill  fod  yn  gymmaint  ag  yntau,  heblaw  Crist.  "  Yn  wir, 
meddaf  i  chwi,  Yn  mhlith  plant  gwragedd,  ni  chododd  neb  mivy 
nag  loan  Fedyddiwr."  Gan  hyny,  y  mae  yn  sicr  fod  mwy  na, 
dau  brophwyd  mawr,  ac  nad  yw  pob  prophwyd  mawr  yn  cyf- 
lawni  gwyrthiau,  fel  Moses  a  Christ,  onide  buasai  loan  Fedydd- 
iwr yn  cyflawni  gwyrthiau  hefyd. 

Etto,  os  oedd  yn  anghenrheidiol  cael  prophwyd  mawr,  fel 
Moses,  i  sylfaenu  yr  oruchwyliaeth  Tudrlewig,  nirl  oedd  yn  ang- 
henrheidiol cael  prophwydi  mawr  er  ei  chario  yn  y  blaen;  ac 
os  oedd  yn  anghenrheidiol  cael  prophwyd  mawr  arall,  mwy  nix 
Moses,  sef  Crist,  er  sylfaenu  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol.  nid 
oedd  yn  anghenrheidiol  cael  prophwydi  cymmaint  ag  ef  er  ei 
3 


26 

chario  yn  y  blacn.  Ond,  meddai  Mr.  Jones,  y  mae  Crisi  yrt 
aros  o  liyd  yn  ci  swydd  o  Broplnvyd,  fel  nad  oce  cisieu  neb 
Or  all;  canys  "  arno  efy  gwrandewch  yn  niliob  peth  a  ddywedo 
wrthych"  (Act.  iii,  22).  Wei,  o'r  goreu,  Mr.  Jones;  os  yw 
Crist  yn  aros  o  hyd  yn  ei  swydd  o  Broplnvyd,  mae  yn  rhaid  ei 
fod  yn  prophwydo,  onide  buasai  cystal  iddo  fod  lieb  aros  yn  ei 
swydd.  Ac  os  yw  yn  prophwydo  yn  awr,  y  mae  yn  dadguddio 
hyny  i'w  weisiou  y  prophwydi,  "  canys  ni  wna  yr  Arglwydd 
aarm,"  medd  yr  ysgrythyr,  "  a'r  na  ddangoso  ci  gyfrinach  i'w 
weision  y  projihirytii." 

Yr  ydym  ni  yn  foddlawn  credu  fod  Moses  yn  gysgod  o  Grist, 
a'i  fod  yn  un  o'r  prophwydi  mawr,  a  bod  Aaron  niegys  "  genan" 
neu  broplnvyd  iddo  yntau,  cyhyd  ag  y  byddai  efe  ei  hun  yn  ci 
swydd.  Felly  hefyd,  cyhyd  ag  y  byddo  Crist  yn  parhau  yn  ei 
swydd  o  Brophwyd,  mac  yn  rhaid  ibd  ganddo,  fel  Moses,  eneu- 
au  neu  brophwydi  er  llefaru  drosto  wrth  y  bobl.  Os  dilyn  cys- 
godau,  dilyncr  hwynt  yn  fanwl. 

Etto,  gyda  golwg  ar  sefydliad  yr  oruchwyliaethGristionogol; 
y  mac  Crist  wedi  sefydlu  bono  unwaith,  ac  nid  ocs  achos  ei 
sefydlu  etto;  ac  os  gwir  hyny,  gellir  gwneyd  heb  y  "  Prophwyd 
No.  3,"  a'r  unig  brophwydi  sydd  yn  eisieu  yw,  prophwydi  er  ei 
chario  yn  y  blacn,  ac  i  ail-adrodd,  megys  Aaron,  yr  hyn  a  bro- 
pliwydo  y  Prophwyd  Mawr.  Er  mai  "  goruchwyliaeth  cyf- 
lawnder  yr  amseroedd"  yw  yr  oruchwyliaeth  hon,  etto  nid 
ydyw  yn  un  newydd,  canys  yr  un  yw  ei  hefengyl  ag  a 
sefydlodd  Crist,  ond  yn  unig  ei  bod  wedi  ei  hadferu  gan  angel 
o'r  nefoedd,  yn  yr  oes  hon  (Dad.  xiv,  6),  o'r  "  yrnadawiad"  a 
sonir  am  dano  gan  Paul  (I  Thes.  ii,  3).  (Gweler  yn  mhellach 
yn  ein  traethawd  ar  "  GorfF  Crist/') 

II.    ARWYDD   PROPHWYDI. 

Ymddengys  i  ni  wrth  chwilio  yr  ysgrythyrau,  mai  arwydd 
prophwydi,  yn  fwyaf  neillduol,  yw  eu  prophwydoliaeth.  Pan 
ofynir,  "  Pa  fodd  yr  adnabyddwn  y  gair  ni  lefarodd  yr  Ar- 
glwydd?" yr  ateb  yw,  "  Yr  hyn  a  lefara  prophwyd  yn  enw  yr 
Arglwydd,  a'r  gair  heb  fod,  ac  heb  ddyfod  i  hen,  hwnw  yw  y 
gair  ni  lefarodd  yr  Arglwydd  ;  y  prophwyd  a'i  Uefarodd  mewn 
rhyf}-g ;  nac  ofna  ef."  (Gwel  Deut.  xviii,  20 — 22.)  Ac  er 
mwyn  dangos  nad  gwiw  profl  prophwydoliaeth  prophwyd  wrth 
ei  wyrthiau.  darllener  a  ganlyn  : — "  Pan  godo  3Tn  dy  fysg  di 
brophwyd,  neu  iivuddwj-dydd  breuddwyd  (a  rhoddi  i  ti  arwydd 
neu  ryfeddod,  a  dyfod  i  ben  yr  arwydd  neu  y  rhyfeddod  a 
lefarodd  efe  wrthyt),  gan  ddywedyd,  Awn  ar  ol  duwiau  dyeithr 
(y  rhai  nid  adwaenost),  a  gwasanaethwn  hwynt;  na  wrandaw 
ar  eiriau  y  prophwyd  hwnw"  (Deut.  xiii,  1 — 3),  canys  yr  oedd 
ei  eiriau  yn  gyfeiliornus. 

Dywed  y  Parch,  J.  Davies,  Llanelli,  Brycheiniog.  yn  ei  lyfryn 
ar  "  Ddoniau  Gwyrthiol,"  tud.  7,  yn  y  modd  hyn : — "  Mae 
gofyn  genym  i  gredu  bod  unrhyw  geuadwri  wedi  dyfod  oddi- 
•wrth  Dduw,  heb  wyrth  gyhoeddus  fel  prawf  o  hyny,  yn  fwy  na 


27 

bfynodd  un  prophwyd  o  ddyddiau  Moses  hyd  ddyddiau  Malachi j 
ac  yn  fwy  nag  a  geisiwyd  gan  Iesu  Grist  nac  un  o'i  apostolion." 
Gailwn  ninnau  ychwanegu  fod  gofyn  gan  ddynion  i  gredii 
geiriau  Mr.  Davies,  heb  wyrth,  yn  fwy  nag  a  ofynai  neb  sydd 
yn  gyfarwydd  a'i  Feibl.  Beth  am  wyrthiau  Noah,  Lot,  ac 
loan  Fedyddiwr,  pe  na  allem  enwi  neb  arall?  Oni  chyhoeddodd 
y  rhai  hyn  lawer  cenadwri,  heb  fod  son  am  gymmaint  ag  un 
wyrth?  ac  oni  chondemniwyd  lluoedd  am  beidio  eu  credu  ? 
Ac  mewn  perthynas  i  Grist,  onid  oedd  efe  yn  dysgwyl  i'r 
genedlaeth  hono  gredu  heb  arwydd,  pan  y  dywedai,  "  Arwydd 
nis  rhoddir  iddi,  ond  arwydd  y  prophwyd  Jonas  ?  canys  fel  y 
bu  Jonas  dridiau  a  thair  nos  yn  mol  y  morfil,  felly  y  bydd  Mab 
y  dyn  dridiau  a  thair  nos  yn  nghalon  y  ddaear.  Gwyr  Ninife 
a  gyfodant  yn  y  farn  gyda'r  genedlaeth  hon,  ac  a'i  condemniant 
hi;  am  iddynt  hwy  edifarhau  wrth  bregeth  Jonas  ;  ac  wele  fwy 
na  Jonas  yma."  Yr  oedd  gwyr  Ninife  wedi  credu  pregeth 
Jonas,  heb  weled  un  wyrth ;  ac  yr  oedd  y  genedlaeth  hono  yn 
gwrthod  credu  pregeth  un  mwy  na  Jonas,  oblegid  na  roddasai 
arwydd  iddynt  ;  ac  am  hyny  yr  oeddynt  i  gael  eu  condemnio. 
Yr  oedd  Jonas  yn  mol  y  morfil  yn  arwydd  neu  gysgod  o  Grist 
yn  nghalon  y  ddaear ;  ond  ni  fu  Jonas  yn  mol  y  morfil,  na 
Christ  yn  y  ddaear,  er  mWyn  boddio  ceiswyr  arwyddion.  fel  y 
dylai  pob  parchedig,  beth  bynag,  fod  yn  gwybod  ;  ac  nid  oes 
haues  i  Jonas  gyflawni  gwyrth  i'  neb,  eithr  fe  gyflawnodd  Duw 
wyrth  arno  ef,  oblegid  ei  ystyfnigrwydd :  ond  ni  fu  Jonas  fawr 
gwell  er  hyny,  canys  digiodd  eilwaith  oblegid  na  ddaeth  i  ben 
ei  brophwydoliaeth,  sef  "  Deugain  niwrnod  fydd  etto,  a  Ninife 
a  gwympir." 

Yn  awr,  ynte,  mae  yn  eglur  mai  prophwydoliaeth  yw  yr  ar- 
wydd oreu  a  all  prophwydi  ei  rhoddi ;  a  meddyliwn  mai 
dyledswydd  pob  prophwyd  yw  profi  ei  genadwri  oddiwrth 
Dduw  trwy  brophwydo.  Os  na  ddaw  ei  brophwydoliaeth  i 
ben,  arwydda  hyny  mai  gau-brophwyd  ydyw ;  eithr  os  dyg- 
wydda  ddyfod  i  ben,  a  dynion  ereill  yn  cael  prawf  o  hyny, 
profir  ef  yn  wir  brophWyd.  Wrth  gyflawniad  ei  brophwydol- 
iaeth y  mae  barnu  pob  prophwyd.  Wrth  hyny  y  profwyd  loan 
Fedyddiwr,  a  phob  un  o'i  flaen  ac  ar  ei  ol.  Pan  brophwydai 
loan,  "  Myfi  yn  ddiau  ydwyf  yn  eich  bedyddio  chwi  a  dwfr  i 
edifeirwoh :  eithr  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  ar  fy  ol  i,  *  *  * 
efe  a'ch  bedyddia  chwi  a'r  Ysbryd  Glan  ac  a,  than"  (Math, 
iii,  11),  nid  oedd  neb  bryd  hyny  yn  gwybod  ei  fod  yn  pro- 
phwydo  gwirionedd  ;  eithr  pan  gyflawnwyd  ei  eiriau,  profwyd 
ef  yn  wir  brophwyd.  Felly  y  gallem  ddywedyd  am  Grist 
hefyd  pan  yn  rhag-ddywedyd  am  yr  arwyddion  i  ganlyn  y  rhai 
a  gredant;  ac  hefyd  am  Pedr  ar  y  Pentecost,  ynghylch  dawn 
yr  Ysbryd  Glan,  ac  am  loan  yn  prophwydo  am  adferiad  3rr 
efengyl,  &c,  &c.  Ac  yn  y  ayddiau  diweddaf  hyn,  os  oes 
rhywnn  yn  cymmeryd  arno  i  fod  yn  brophwyd,  efe  a  brofa  ei 
ddanfoniad  yn  yr  un  modd;  ac  felly  y  mae  Joseph  Smith  wedi 
gwneyd.     Cyfeiriwn  at  un  brophwydoliaeth  o'i  eiddo  er  eng- 


28 

hraiffl :  myned  y  darllenydd  weled  "  Llyfr  yr  Athrawiaeth 
a  Chyfammodau,"  a  darllened  Dos.  iv,  10,  11  :  ac  cr  profi 
cyflawniad  y  brophwydoliaeth,  mae  cymmaint  o  dystion  ag 
ocdd  i  brofi  cyflawniad  prophwydoliacth  loan  Fedyddiwr.  Ac 
yn  mhellacl),  os  na  ddigia  ein  darllenwyr,  gwnawn  ninnau 
hcfyd  brophwydo  fel  hyn: — Pwy  bynag  a  gredo  yr  efengyl  a 
bregetha  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf,  ac  a  edifarhao  am  ei  bech- 
odau,  ac  a  gymmer  ei  fedyddio  er  maddeuant  pechodau,  gan 
un  o  bregethwyr  y  Saint,  efe  a  dderbynia  dduivn  yr  Ysbryd 
Gldn  yn  eglurhaol  iddo  ei  bun,  ac  a  gaiff  wybod  trwy  ddad- 
guddiad  fod  y  brophwydoliaeth  lion  yn  wir.  Yn  awr,  os  yw  y 
bobl  am  wybod  pa  un  ai  gwir  ai  gau  ydym  ni,  bydded  iddynt 
wneuthur  prawf  drostynt  euhunain,  ac  nid  gwaeddi  am  wyrth- 
iau,  canys  "  cenedlaeth  ddrwg  a  godinebus  sydd  yn  ceisio  ar- 
wydd,  ac  arwydd  nis  rhoddir  iddi. 

III.    PROPnWYDI   AR   OL   CRIST. 

Mae  yn  drueni  fod  pobl  mor  anwybodus  ag  haeru  na  fu  neb 
prophwydi  ar  ol  y  Prophwyd  Mawr,  sef  Crist.  Mae  y  sawl  a 
haerant  hyny  naill  ai  yn  gibddall,  neu  am  orchfygu  yn  eu 
pwnc.  Gall  pawb  sydd  yn  medru  darllen  wybod  yn  amgenach. 
Oni  osododd  Duw  yn  ei  eglwys,  "  yn  gyntaf  apostolion,  yn  ail 
prophwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna  gwyrthiau,"  &c.  ?  Onid 
oedd  prophwydi  hefyd  yn  eglwys  Corinth,  ac  onid  oes  son  am 
brophwydi,  a  phrophwydesau  hefyd,  mewn  manau  ereill? 

Eithr  y  mae  rhai  pobl  drachefn  yn  cyfaddef  i  amryw  bro- 
phwydi fod  ar  ol  Iesu  Grist,  oud  dadleuant  na  fu  un  prophwyd 
ar  ol  yr  Apostol  loan,  neu  wedi  i'r  Testament  Newydd  gael  ei 
orphen.  Ond  pa  beth  a  ddywed  loan  ei  hun  ?  "  Ac  efe  [sef  yr 
angel]  a  ddywedodd  wrthyf,"  medd  loan,  yn  Dad.  x,  11,  "  Ehaid 
i  ti  drachefn  brophwydo  i  bobloedd,  a  chenedloedd,  ac  ieith- 
oedd,  a  breninoedd  lawer."  Onid  yw  hyn  yn  arwyddo  fod  loan 
yn  "  aros,"  a'i  fod  i  brophwydo  llawer  etto?  Ac  os  yw  loan 
yn  aros,  mae  genym  yn  yr  oes  hon  un  prophwyd  o  leiaf ;  ac  os 
yw  y  geiriau  canlynol  yn  wir,  mae  yn  rhaid  fod  rhywun  yn 
aros.  Y  geiriau  ydynt  eiddo  Crist — "  Yn  wir  y  dywedaf  wrth- 
ych,  Y  mae  rhai  o'r  sawl  sydd  yn  sefyll  yma,  a'r  niphrofant 
angeu,  hyd  oni  welont  Fab  y  Dyn  yn  dyfod  yn  ei  freniniaeth" 
(Math,  xvi,  28).  Ond  cs  yw  y  darllenydd  yn  ammau  hyna, 
darllened  yr  hyn  a  dystia  loan  am  "  ddau  brophwyd,"  yn  Dad. 
xi,  3 — 12,  y  rhai  a  "  brophwydant  fil  a  deucant  o  ddyddian, 
wedi  ymwisgo  a  sachlian,"  a  hyny  yn  Jerusalem,  mewn 
amser  dyfodol.  Mae  yn  werth  troi  i  ddarllen  am  y  ddau  hyn, 
oblegid  eu  bod  yn  brophwydi  mor  fa  wrion,  ac  i  gyflawni  cym- 
maint o  wyrthiau. 

Etto,  os  yw  Crist  yn  parhau  yn  ei  swydd  yn  yr  oes  hon,  ac 
yn  prophwydo,  mae  yn  rhaid  fod  ganddo  ei  "  weision  y  pro- 
phwydi" ar  y  ddaear  yn  awr,  er  cyhoeddi  ei  brophwydoliaethau 
i'r  byd.    Ac  yn  wir,  y  mae  cannoedd  a  miloedd  lawer  yn  yr  oes 


29 

hon  ag  sydd  yn  gwybod  fod  prophwydi  yn  en  niysg,  a  gall 
pawb  wybod  yr  un  peth,  os  mynant;   a  phriodol  y  gallein  ofyn 
yn  ngeiriau  un  o'n  cyfeillion  o'r  byd,  sef  Daniel  ab  Iago, — 
"  Dywedwch  betb  yw'r  acbos,  onid  ydy  w  hyn  yn  chwith, 
Na  chredern  ni  brophwydi  tra  fyddont  yn  ein  plith  ? 
Yn  mben  rhyw  faith  ganrifoedd,  fe'u  credir  gan  bob  gradd, 
Ond  os  bydd  rhai'n  ein  canol,  nid  llesiol  heb  eu  lladd." 


§  n.— YE  YSBRYD  GLAN. 

Dickon  nad  oes  dim  ag  y  gwyr  dynion  lai  am  dano  na'r  Ysbryd 
Glan.  Ychydig  iawn  a  geir  yn  credu  yn  yr  oes  hon  yn  yr 
Ysbryd  hwnw  a  ddarlunia  yr  ysgrythyrau,  yr  hwn  sydd  yn 
Ysbryd  anghyfnewidiol,  yr  un  ddoe,  heddyw,  ac  yn  dragywydd. 
Mae  yr  Ysbryd  hwn  yn  un  sylweddol,  ac  y  mae  dynion  yn 
teimlo  pan  yn  cael  eu  llanw  o  bono,  ac  yn  gwybod  mewn 
sicrwydd  eu  bod  yn  ei  dderbyn.  Am  ragor  o  sylwadau  ar 
hyn,  darllener  ein  traethawd  ar  y  "  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd 
Glan,"  yn  yr  ail  gyfrol  o  "  Udgorn  Seion." 

I.   BEDYDD   YR   YSBRYD   GLAN. 

Yn  ol  yr  hanes  ysgrythyrol,  loan  Fedyddiwr  oedd  y  cyntaf  i 
son  am  fedydd  yr  Ysbryd  Glan;  "  Efe,"  medd  loan,'  "  a'ch 
bedyddia  chwi  a'r  Ysbryd  Glan  ac  a.  than."  Wedi  hyny  y  mae 
hanes  am  Iesu  Grist  yn  son  am  yr  un  bedydd,  pan  y  dywed, 
"Oblegid  loan  yn  ddiau  a  fedyddiodd  a  dwfr;  ond  ehwi  a 
fedyddir  a'r  Ysbryd  Glan,  cyn  pen  nemawr  o  ddyddiau"  (Act. 
i,  5).  Er  nad  oedd  Iesu  Grist  yn  son  am  y  "  tan,"  etto  mae  yn 
ddiau  y  meddyliai  am  yr  un  bedydd.  Nid  oes  un  crybwylliad 
arall  gan  neb,  am  a  wyddom  ni  am  dano,  He  yr  addawir  yr 
Ysbryd  dan  yr  enw  bedydd.  Yr  hyn  y  mae  Joel  yn  addaw 
yw  tywalltiad  yr  Ysbryd,  a'r  hyn  a  addawa  Pedr  y w,  "  Chwi  a 
dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glan." 

Yn  awr,  fe  ddywedodd  Mr.  Jones  mai  "  dwy  waitli  y  mae 
genym  hanes  am  fedydd  yr  Ysbryd,  sef  ar  ddydd  y  Pentecost, 
ac  yn  nheulu  Cornelius,  a  dim  rhagor."  Aie,  yn  wir  ?  Beth 
sydd  yn  dweyd  mai  bedydd  yr  Ysbryd  Glan  oedd  yn  cymmeryd 
He  ar  ddydd  y  Pentecost  ac  yn  nheulu  Cornelius?  Yr  hyn  a 
ddywedodd  Pedr  am  y  peth  a  fu  ar  y  Pentecost  oedd,  "  Hyn 
yw  y  peth  a  ddywedwyd  trwy  y  prophwyd  Joel;"  ac  ni  ddy- 
wedodd Pedr  na  Joel  mai  bedydd  oedd.  Mr.  Jones  a  ninnau  sydd 
yn  casglu  hyny,  fel  y  mae  yn  naturiol  ddigon.  Ond  paham  y 
casglwn  fod  derbyniad  yr  Ysbryd  ar  y  Pentecost  ac  yn  nhy 
Cornelius,  yn  fwy  o  fedydd  na  derbyniad  yr  Ysbryd  gan  y 
rhai  hyny  yn  Ephesus  (Act.  xix,  1—7)?  Oni dderbyniasant  oil 
yr  Ysbryd  yn  gyffelyb  i'w  gilydd  ?  ac  onid  oeddynt  oil  yn 
llefaru  a,  thafodau  ?  Ac  yn  wir,  oni  dderbyniwyd  yr  Ysbryd 
felly  hefyd  yn  eglwys  Corinth?  onid  oeddynt  yn  llefaru  a 
thafodau  yno  hefyd  ?  ac  os  bu  bedydd  yr  Ysbryd  yn  rhywle, 


30 

mae  yn  ddiau  iddo  fod  yn  cglwys  Corinth ;  ie,  y  mac  mwy  o 
brawf  iddo  fod  yn  cglwys  Corinth  nag  ar  y  Pentecost  ac  yn 
nli\  Cornelius;  oblcgid  ysgrifeua  Paul  atynt,  gan  ddywedyd, 
'■  ( )  hcrwydd  Uwy  un  Ysbryd  y  nEDVDUiw  vd  ni  oil  yn  un  corff, 
pa  un  bynag  ai  luddewon  ai  Grocgwyr,  ai  cacthion  ai  rhydd- 
ion;  ac  ni  a  ddiodwyd  oil  i  un  Ysbryd  (1  Cor.  xii,  13).  Beth 
ineddwch  yn  awr,  Mr.  Jones?  ai  dwy  waith  yn  unig  y  sonir 
am  fedydd  yr  Ysbryd,  a  dim  yn  rhagor  1 

Ond  etto,  dywedai  Mr.  Jones  hefyd,  "fod  bedydd  yr  Ysbryd 
yn  «! ygwydd  pa  un  a  fyddai  dynion  wedi  cu  bedyddio  a  dwfr  ai 
peidio."  Dyna  stori  newydd  etto.  Ai  nid  oedd  y  dyscyblion,  y 
rhai  a  ddcrbyniasant  fedydd  yr  Ysbryd  ar  y  Pentecost,  ac  yn 
Ephesus,  ac  yn  eglwys  Corinth,  wedi  eu  bedyddio  yn  gyntaf  a 
dwfr?  Oeddynt  yn  ddiau.  Wei,  beth  y  mac  Mr.  Jones  yn 
siarad,  ynte?  O,  tybied  y  mae,  oblegid  i  Dduw  wncyd  eithriad 
yn  nhy  Cornelius,  nad  oedd  un  reol  yn  bod.  Gall  pawb  wybod,  a 
ddarlleno  yr  banes  yn  Actau  xi,  fod  dyben  neillduol  gan  Dduw 
yn  gwneyd  yr  eithriad  bono,  scf  er  argyhoeddi  Pedr  a'i  frodyr, 
fod  Duw  yn  rhoddi  yr  Ysbryd  Glan  i'r  Cenedloedd,  yn  gystal 
ag  iddynt  hwythau.  Os  oes  gwyrth  mewn  cyssylltiad  a  rhoddi 
yr  Ysbryd  Glan,  mae  yn  gynnwysedig  mewn  rhoddi  yr  Ysbryd 
Glan  heb  fedydd,  ac  heb  osodiad  dwylaw,  ac  nid  "  trwy  osodiad 
dwylaw,"  fel  yr  haerai  Mr.  Jones;  canys  y  rheol  gyffrediuol 
yw,  "  Edifarhewch,  a  bedyddier  pob  un  o  honoch  yn  enw  Iesu 
<Srist.  or  maddeuant  pechodau;  a  chwi  a  dderbyniwch  ddawn 
yr  Ysbryd  Glan."  Pedr  a  gyhoeddodd  y  rheol  gyffredinol  hon, 
ac  iddo  ef  (fcl  lly wydd)  yr  amlygodd  Duw  yr  eithriad,  ac  y  dan- 
gosodd  ei  fod  ef  yn  cyfranu  yr  un  Ysbryd  i'r  Cenedloedd  hefyd. 
Nid  oes  un  hanes  arall  fod  neb  yn  derbyn  yr  Ysbryd  Glan,  cyn 
ei  fedyddio  a  dwfr  yn  gyntaf,  ac  nid  oes  mi  addewid  o'r  fath  i 
neb.  Hefyd,  y  mae  gosodiad  dwylaw  yn  anhebgorol  anghen- 
rheidiol  er  derbyn  yr  Ysbryd  Glan,  fel  y  gwelir  mewn  cyssyllt- 
iad a'i  dderbyniad  gan  y  dyscyblion  yn  Samaria  ac  Epbesus 
(Act.  viii,  14 — 17  a  xix,  1 — 7).  Yr  oedd  yn  rhaid  cael  apostol- 
ion  neu  henuriaid,  cyn  y  gellid  gosod  dwylaw;  ac  er  y  gallai 
Phylip  ac  ereill  bregethu,  bedyddio,  a  bwrw  allan  gythreuliaid, 
&c,  etto  ni  allent  osod  dwylaw.  Mae  yn  wir  nad  oes  hanes  i 
neb  osod  dwylaw  ar  yr  apostolion  ac  ereill  a  dderbyniasant  yr 
Ysbryd  ar  ddydd  y  Pentecost,  ar  y  pryd  hyny,  etto  yr  oedd 
dwylaw  Crist  wedi  bod  ar  eu  penau  yn  flaenorol  (wrth  eu 
hordeinio,  o  leiaf),  ac  yr  oeddynt  hwythau  wedi  derbyn  gradd- 
nu  o'r  Ysbryd  Glan.  A  chyda  golwg  ar  y  tair  mil,  ni  ddywed- 
ir  iddynt  hwy  dderbyn  yr  Ysbryd  y  diwrnod  hwnw,  ond 
ymddcngj's  iddynt  ei  gael  yn  ol  Haw  yn  ol  yr  addewid,  a  thrwy 
osodiad  dwylaw,  fel  ereill  ar  eu  hoi. 

Etto,  "  yr  oedd  yr  Ysbryd,"  meddai  Mr.  Jones,  yn  cael  ei 
roddi  mewn  dwy  ffordd,  heblaw  be  lydd yr  Ysbryd,  sef  "yn  lafj 
er  argyhoeddi  o  bechod,  ac  yn  ail,  yn  ddoniau  iachau,  &c." 
Nis  gwyddom  ni  am  un  ffordd  y  mae'r  Ysbryd  yn  arg}rhoeddi; 
ond  trwy  y  geiriau  a'r  nerth  a  rydd  i'r  pregethwr.     Yr  oed<! 


31 

dyscyblion  loan  Fedyddiwr,  y  tair  mil  ar  y  Pentecost,  a'r  bobl 
yn  Samaria  ac  Ephesus,  wedi  eu  hargyhoeddi  cyn  erioed  iddynt 
ei  dderbyn ;  ac  er  y  cyfaddefwn  yn  rhwydd  rnai  yr  Ysbryd  yn 
y  pregetbwyr  oedd  yn  eu  hargyhoeddi,  etto  nid  oeddynt  hwy 
eu  lnmain  yn  ei  dderbyn  y  pryd  hwnw.  Etto,  y  doniau  iach- 
au, &c,  oeddynt  ffrwythau  yr  Ysbryd  ar  pi  ei  dderbyn,  fel  y 
dangoswn  wrth  sylwi  ar 

II.   DOXIAU   GWYRTHIOL   YR   YSBRYD   GLAN. 

Dywed  Paul  yn  1  Cor.  xii,  4 — 1\,  fod  "  amryw  ddoniau,  eithr 
yr  un  Ysbryd.  Ac  y  mae  amryw  weinidogaethau,  eithr  yr  un 
Arglwydd.  Ac  y  mae  amryw  weithrediadau,  ond  yr  un  yw 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  gweithredu  pob  peth  yn  nihawb.  Eithr 
eglurhad  yr  Ysbryd  a  roddir  i  bob  un  er  llesad.  Canys  i  un, 
trwy  yr  Ysbryd,  y  rhoddir  ymadrodd  doethineb ;  ac  i  arall, 
ymadrodd  gwybodaeth,  trwy  yr  un  Ysbryd;  ac  i  arall  ffydd, 
trwy  yr  un  Ysbryd;  ac  i  arall  ddawn  i  iachau,  trwy  yr  un 
Ysbryd;  ac  i  arall  wneuthur  gwyrthiau;  ac  i  arall  brophwyd- 
oliaeth;  ac  i  arall,  wahaniaetb  ysbrydoedd;  ac  i  arall,  amryw 
dafodau;  ac  i  arall,  gyfieithad  tafodau.  A'r  holl  bethau  hyn  y 
maeyr  un  a'r  unrhy  w  Ysbryd  yn  eu  gweithredu,  gan  ranu  i 
bob  un  o'r  neilldu  megys  y  mae  yn  ewyllysio."  Gwelir  yn  awr 
fod  yr  holl  ddoniau  uchod  yn  roddion  Duw  i'r  brodyr,  sef  y 
rhai  ag  oedd  wedi  eu  hargyhoeddi,  eu  bedyddio,  a'u  cadarnhau 
trwy  pscdiad  dwylaw;  a  gwelir  hefyd  mai  trwy  dderbyniad  yr 
tin  Ysbryd  y  deilliai  y  cyfan. 

Ond  dywedai  Mr.  Jones  "  nad  oedd  pob  dyn  a  argyhoeddwyd 
yn  meddu  doniau  iachau,  tafodau  dyeithr,  &c."  Wei,  a  chan- 
iatau  fod  hyn  yn  wir  (yr  hyn  y  mae  efe  hob  ei  brofi  etto).  ar 
bwy  oedd  y  bai?  Yr  oedd  yn  rhaid  "  deisi/f"  y  doniau,  cofier, 
cyn  y  gellid  eu  cael.  Ond  pe  gwnelid  hyny,  nid  oedd  pob  dyn 
yn  cael  yr  holl  ddoniau  iddo  ei  bun,  eithr  cyfrenid  i  bob  un  yn 
bl  ewyllys  yr  Ysbryd;  canys,  fel  y  dangosa  Paul,  nid  oedd  pawb 
yn  apostolion,  neu  brophwydi,  neu  athrawon,  neu  yn  gwneuthur 
gwyrthiau,  neu  yn  iachau,  neu  yn  Uefaru  a  thafodau,  &c. 

"  Nid  yw  derbyn  Ysbryd  y  doniau  gwyrthiol,"  meddai  Mr. 
Jones,  "  yn  newid  y  galon,"  fel  pe  bua«ai  rhyw  Ysbryd  arall  at 
y  gorchwyl  hyny.  Ai  ni  ddylai  efe  wybod  mai  dim  ond  un 
Ysbryd  sydd,  ac  mai  yr  Ysbryd  ag  sydd  yn  "  geni  drachefn," 
neu  newid  y  galon,  yw  yr  Ysbryd  sydd  yn  cyfranu  y  doniau 
ysbrydol,  ac  nad  yw  yr  Ysbryd  hwnw  byth  yn  cyfranu  )r 
doniau  yn  flaenorol  i  gyfnewid  y  galon.  Y'  rheswm  a  roddodd 
Mr.  Jones  oedd,  y  bydd  y  Barnwr  yn  dweyd  wrth  rai  o'r  sawl 
a  gawsant  ddoniau  gwyrthiol,  "Nis  adnabum  chwi  erioed." 
Mewn  atebiad  i  hyn,  gwyddom  ei  fod  yn  bosibl  i  ddyn  gael  ei 
eni  drachefn,  a  bod  yn  feddiannol  ar  y  doniau  gAvyrthiol,  ac  yna 
syrthio  ymaith,  fel  na  fydd  yn  bosibl  iddo  yrnadnewyddu  drar 
cbefn  i  edifeirwch  (Heb.  vi,  1 — 6);  a  rhwydd  y  gall  rhywrai 
felly,  yn  eu  tywyllwch,  waeddi  yn  y  dydd  mawr,  "  Arglwyddj 
Arglwydd,  oni  phrophwydasorn  yn  dy  enw  di?  ac  oni  fwriason^ 


allan  gythreuliaid  yn  dy  enw  di?  ac  oni  wnaethom  wyrtliiau 
lawcryii  dy  cnw  di?"  (Math,  vii,  22).  Ond  nid  yn  rhwydd  y 
gallai  meibion  Scefa  ddywcdyd  liyny,  canys  bu  iddynt  hwy 
futhu;  gwol  Act.  xix,  H — 16.  Os  Dad  dynion  a  ysgymunwyd, 
ncu  a  ysgymunir  felly  o  eglwys  Crist,  fydd  y  dynion  dan  sylw, 
ofnwn  mai  rhai  0  barclicdigion  Cyniru  fyddant,  megys  Mr. 
Williams,  Aberduar,  yr  hwn  a  ddywedai,  y  bwrir  allan  gyth- 
reuliaid, tnvy  fod  dynion  drwg  yn  dyfod  yn  rai  da;  y  llcl'arir  a 
thafodau  newyddion  trwy  fod  yr  annuwiol  yn  dyfod  i  wcddio, 
ac  yr  iacheir  y  clcifion  trwy  osod  Haw  ar  ben  plant  pan  yu 
cwyno!!  Dichon  y  bydd  y  ddau  ddosparth  yn  y  faru,  ac  na 
fydd  Crist  yn  adwaen  yr  un  o  honynt. 

111.    FARIIA.D    BEDYDD    VH    YSBRYD  a'r  DON1AU  GWYRTIIIOL, 
A'R    FFORDD   l'w   CAEL. 

Nid  oes  achos  am  ddim  gwell  i  brofi  parhad  bedydd  yr 
Ysbryd  a'r  doniau  ysbrydol,  neu  wyrthiol,  na'r  hyn  a  ddywed- 
odd  Pedr  ar  y  Pentecost  ynghylch  yr  addewid  o  ddawn  yr 
Ysbryd  Glan.  "  Canys  i  chwi,"  medd  efe,  "  y  mae'r  addewid, 
ac  i'ch  plant,  ac  i  bawb  yn  mhell,  ajnnifer  ag  a  alwo  yr  Arglwydd 
gin  Duiu  niato"  (Act.  ii,  39).  Derbyniad  yr  Ysbryd  ar  y  Pen- 
tecost oedd  y  bedydd  a  brophwydodd  loan  Fedyddiwr  am 
dano,  a'r  llefaru  a,  thafodau  oedd  un  o  ffrwythau  cyntaf  yr 
Ysbryd  hwnw;  a'r  hyn  a  gafodd  Pcdr  a'i  frodyr  eu  hunain, 
oedd  yr  hyn  a  addawsant  i  bawb  yn  mhell.  Yr  oedd  Joel  hefyd 
wedi  prophwydo  y  tywalltai  Duw  ei  Ysbryd  ar  "  bob  cnaivd,"  yr 
hyn  sydd  yn  gwirio  geiriau  Pedr ;  a  rhag-ddy wedai  hefyd  y 
buasai  y  meibion  a'r  merched  yn  prophwydo,  a'r  gwyr  ieuainc 
yn  gweled  gweledigaethau,  &c,  yr  hyn  ni  chymmerodd  le  ar 
ddydd  y  Pentecost.  Nid  oedd  gan  yr  apostolion  a'r  Saint  gynt, 
ond  "  blaenffi-wyth  yr  Ysbryd"  (Rhuf.  viii,  23);  yr  oedd  y  cyf- 
lawnder  mawr  o  hono  ar  bob  cnawd  i  gael  ei  dywallt  yn  y  dydd- 
iau  divreddaf,  am  yr  hyn  "  ni  a  wyddom  fod  pob  creadur  yn  cyd- 
ocheneidio,"  "ac  yn  dysgwyl  am  ddadguddiad  meibion  Duw." 

Hefyd,  mae  y  ffaith  o  fod  yn  rhaid  i  ddyn  gael  ei  "  eni  o'r 
Ysbryd,"  cyn  y  dichon  fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw,  yn  profl 
parhad  bedydd  yr  Ysbryd  ag  oedd  Crist  ac  loan  Fedyddiwr 
wedi  addaw,  yr  hwn  Ysbryd  sydd  megys  gwynt  yn  chwythu 
He  y  myno,  ac  er  i  ni  glywed  ei  swn  (neu  fod  yn  ymwybodol 
o'i  bresennol.leb),  nis  gw}rddom  o  ba  le  y  mae  yn  dyfod,  nac  i 
ba  le  y  mae  yn  myned  (gwel  loan  iii,  5—8).  Yr  Ysbryd  hwn 
etto  oedd  y  "  Dyddanydd  arall"  hwnw  y  dywedodd  Iesu  Grist 
a  roddai  ei  Dad,  "  fel  yr  aroso  gyda  chwi  yn  dragywyddoFl  (loan 
xiv,  16).  Ac  os  mai  swydd  y  Dyddanydd  oedd  mynegi  pethau 
i  ddyfod,  a  dwyn  ar  gof  y  pethau  a  aethant  heibio,  yna  y  mae 
hyny  etto  yn  brawf  arall  o  barhad  prophwydoliacth  a  dadgudd- 
iad,  neu  y  doniau  ysbrydol. 

Yn  awr,  gau  y  byddwn  etto  yn  ysgrifenu  ynghylch  parhad  y 
doniau  hyn  wrth  son  am  yr  "  arwyddion"  a'r  "  hyn  sydd  o 
ran,"  mewn  traethodau  dilynol,  ni  wnawn  ragor  yn  bresenno! 


33 

na  chrybwyll  mai  y  prawf  goreu  o  barhad  bedydd  yr  Ysbryd 
a'r  doniau  ysbrydol,  yw  eu  bodoliaeth  yn  yr  Eglvys  yn  yr  oes 
bon,  o'r  hyn  yr  ydym  ni  a  miloedd  ereill  yn  dystion. 

Y  ffordd.  i  gael  bedydd  yr  Ysbryd,  yw  trwy  gael  y  bedydd 
dwfr  yn  gyntaf,  a  pheidio  credu,  fel  Mr.  Jones,  "nad  yw 
Ysbryd  Glaa  yr  arddodiad  dwylaw  i'w  gael  yn  awr."  A'r  ffordd 
drachefn  er  cael  y  doniau  ysbrydol,  yw  deisyf  am  danynt,  fel  y 
cyngborir  yn  1  Cor.  xii,  31;  a  xiv,  1.  Ond  "nid  oes  banes  fod 
neb,"  nieddai  Mr.  J.,  "  yn  gweddio  am  y  doniau  ysbrydol,  eithr 
eu  bod  yn  eu  cael  trwy  arddodiad  dwylaw  ;  canys  deisyf  sydd 
yn  y  Beibl,  ac  nid  gweddio."  Ni  wyddem  ni  o'r  blaen  nad 
gweddio  oedd  deisyf :  ond  betb  a  ddy wed  Mr.  J.  am  y  geiriau 
hyn — "Yr  hwn  sydd  yn  llefaru  a  thafod  dy eithr,  gweddied  ar 
iddo  allu  cyfieithu"  (1  Cor.  xiy,  13)?  Yn  awr,  os  oedd  "  cyf- 
ieithad  tafodau"  yn  ddawn,  nid  trwy  osodiad  dwylaw  y  ceffid 
hono,  beth  bynag,  ond  trwy  weddio  neu  ddeisyf,  er  yn  wir  mai 
trwy  osodiad  dwylaw  y  derbyniwyd  yr  Ysbryd  ar  y  cyntaf,  yr 
hwn  wedi  hyny  oedd  yn  cyfranu  yn  ol  deisyfiad  y  saint,  ac  yn 
ol  ei  ewyllys  ei  hun.  Cymmaint  a  hyna,  ynte,  ar  yr  hyn  a 
alwai  Mr.  J.  yn  "  rus  arddodiad  dwylaw  a  gras  gweddi." 


§  DX— ENEINNIO  AG  OLEW,  A  GWEDDIO. 

Mewn  perthynas  i'r  ordinhad  o  eneinnio  a  gweddio,  dywed  j*r 
Apostol  Iago  fel  y  canlyn : — "  A  oes  neb  yn  eich  plith  yn  glaf  ? 
galwed  ato  henuriaid  yreglwys;  a  gweddiant  hwy  drosto,  gan 
ei  eneinnio  ef  ag  oleiv  yn  enw  yr  Arglwydd :  a  gweddi  y  ffydd 
a  iacha  y  claf,  a'r  Arglwydd  a'i  cyfyd  ef  i  fyny;  ac  os  bydd 
wedi  gwneuthur  pechodau  hwy  a  faddeuir  iddo.  Cyffeswch 
eich  camweddau  bawb  y'ch  gilydd,  fel  y'ch  iachder.  Llawer  a 
ddichon  taer  weddi  y  eyfiawn"  (Iago  v,  14 — 16).  At  yr  un 
peth  y  cyfeiriai  Iesu  Grist  hefyd,  pan  y  dywedodd,  "  Ar  y 
cleinon  y  rhoddant  eu  dwylaw,  a  hwy  a  fyddant  iach"  (Marc 
xvi,  18). 

Ymddengys,  ynte,  mai  trwy  eneinnio  ag  olew,  ynghyd  a, 
gweddi  yiflydd  a  gosodiad  dwylaw,  yr  iacheid  y  cleinon  yn  yr 
eglwys  yn  yr  amser  gynt.  Yr  oedd  olew  yn  cael  ei  ddef- 
nyddio  hyd  y  nod  yn  nyddiau  Iesu  Grist,  ac  y  mae  yn  ddi- 
ddadl  fod  yr  apostolion  ac  ereill  yn  ymwneyd  cymmaint  ag 
olew  yn  yr  amser  hyny,  ag  yw  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn 
bresennol.  Os  nad  oeddynt  yn  cario  costreli  yn  eu  llogellau,  yr 
oedd  yr  olew  yn  agos  wrth  law,  pan  fuasai  ei  eisieu  ;  canys 
dywedir  yn  Marc  vi,  13,  "  Ac  a  fwriasant  allan  lawer  o  gythreul- 
iaid,  ac  a  eliasant  [neu  eneinniasant]  ag  olew  lawer  o  gleifion, 
ac  a'u  hiachausant."  Cofied  Mr.  Jones,  ynte,  fod  y  Saint  yn  di- 
lyn  yr  apostolion  yn  hyn,  fel  yn  mhob  peth  arall. 

Ymddengys  hefyd  fod  ffydd  yn  anhebgorol  anghenrheidiol  er 
i'r  cleinon  dderbyn  iechyd;  canys  crybwyllir  am  "weddi  y 
ffydd,"  a  dywedir  mai  "llawer  a  ddichon  taer  weddi  y  eyfiawn," 


H 

feah  gyfeirio  at  weddi  a  ffydd  Elias.  Ac  cr  mwyn  dangos  f 
rhwystrau  sydd  ar  y  ffordd  i'r  cleifion  gael  iechyd,  dywcdir, 
"  Cyffcswch  eich  camweddau  bawb  i'ch  giJydd,  a  gweddiwch 
dros  eich  gilydd,  fel  y'ch  iachaer." 

Nid  oes  hanes  am  neb  yn  cael  ei  iachau  trwy  yr  ordinhad 
hon,  ond  yr  hyn  a  ddywedir  yn  Marc  vi,  13  ;  eithr  y  mae  yn 
rhesymol  i  farnu,  er  hyny,  ei  bod  yn  cael  ei  gweinyddu  ar 
laweroedd,  a  bod  amryw,  ond  nid  pawb,  yn  derbyn  y  fendith. 
Ffolineb  yw  dysgvvyl  y  buasai  ysgrifenwyr  y  Testament  New- 
ydd  yn  cof-nodi  pob  methiad.  Os  oes  hanes  yn  Marc  ix,  18,  i*r 
apostolion  fetliu  iachau  y  cythreulig,  nid  er  mwyn  nodi  y  meth- 
iad yr  ysgrifenwyd  ef,  eithr  er  mwyn  profi  yr  anghenrheidrwydd 
o  ffydd.  Gwel  hefyd  Math,  xrii,  23.  Digoned  hyna  o  ateb  i 
Mr.  Jones,  pan  y  dywedai,  "Nid  oes  genym  hanes  am  un 
cwrdd  gweddi  i  wella  y  claf,  ac  yn  methu."  Oes,  yr  ydym 
wedi  nodi  un  cwrdd,  ac  yn  hwnw,  yr  hwn  oedd  yn  gwrdd  o 
apostolion,  nid  oedd  cymmaint  a  gronyfi  had  mwstardd  o  ffydd ; 
ac  oblegid  hyny  hwy  a  fethasant  iachau. 

I.    AR   BWr    T   GWElNrDDID    YR   ORDINHAD   0   ENEINXIO,  &C.  ? 

Sylwai  Mr.  Jones,  Llangollen,  mewn  cyssylltiad  a'r  geiriau* 
"  Ac  os  bydd  wedi  gwneuthur  pechodau,  hwy  a  faddeuir  iddo," 
fod  y  gair  "  os  "  yn  profi  mai  cleifion  yn  euog  o  ryw  bechodau 
neillduol,  oedd  i  gael  eu  heneinnio  ag  olew,  &c,  o  herwydd  y 
dy wedir  mewn  man  arall  o'r  ysgrythyr  fod  pawb  yn  pechu  ;  a 
chan  fod  pawb  yn  pechu,  defnyddir  yr  os  er  dangos  rhyw  bech- 
odau neillduol.  Y  pechodau  neillduol  dan  sylw,  meddai  Mr.  J., 
oeddynt  yn  gyffelyb  i  bechod  y  dyn  hwnw  a  fu  yn  godinebu  a 
gwraig  ei  dad  (gwel  1  Cor.  v,  1-5),  yr  hwn  a  draddodwyd  i 
Satan,  i  ddinystry  cnawd.  Dynion  felly  ag  oeddynt  yn  derbyn 
barn  yr  Apostolion,  medd  ein  parchedig  dysgedig,  oedd  i  alw 
atynt  henuriaid  yr  eglwys,  ac  nid  neb  cleifion  ereill! 
^  Mewn  atebiad  i  Mr.  Jones,  cyfaddefwn  gyda  loan  yr  Apostol, 
"  Os  dywedwn  nad  oes  ynom  bechod,  yr  ydym  yn  twyllo  ein 
hunain  "  (1  loan  i,  8)  ;  o  ganlyniad  y  mae  pawb  yn  pechu.  Er 
hyny,  nis  gallwn  ahghredu  loan  yn  dwpyd  drachefn,  yn  mhen. 
iii,  9,  "  Pob  un  a  aned  o  Dduw,  nid  y  w  yn  gwneuthur  pechod." 
Ond  pa  peth  bynag  am  hyny,  mae  yn  amlwg  fod  pawb  yn 
pechu  mewn  meddwl,  gair,  neu  weithred.  Mae  yn  anhawdd  ys- 
tyried  fod  dyn  yn  pechu  yn  erbyn  yr  eglwys,  os  na  wna  hyny 
mewn  gair  neu  weithred;  meddyliwn  mai  yn  erbyn  Duw  yn 
unig  ypechir  mewn  meddwl;  o  ganlyniad,  fe  all  pawb  bechu, 
heb  iddynt  bechu  yn  erbyn  yr  eglwys.  Ond  y  mae  llawer  o 
bechodau,  ag  ydynt  yn  erbyn  yr  eglwys,  na  ellir  eu  maddeu, 
heb  i'r  eglwys  roddi  maddeuant  ;  ac  y  mae  rhai  pechodau 
drachefn,  y  rhai  ydynt  yn  anfaddeuol  yn  y  byd  hwn  ac  yn  y  byd 
a  ddaw.  Buasai  yn  dda  genym  gael  lie  i  sylwi  yn  y  fan"  yma 
yn  helaethach  ynghylch  y  gwahanol  bechodau,  ond  ni  chaniata 
din  terfynau.  Gan  hyny,  awn"  yn  mlaen i  sylwi  ar y  gair  "os" 
Mae  yn  rhwydd  canfod  oddiwrth  rediad  yr  adnodau  a  ddyfyn- 


35 

asorn  ar  y  dechreu,  foci  gweddi  y  ffydd  yn  "iachau  y  ciaf,  heb  el 
fod  ef  wedi  cyflawni  pechodau ;  canys  y  mae'r  geiriau,  "  ac  os 
bydd  wedi  gwneuthur  pechodau,  hwy  a  faddeuir  iddo,"  yn 
dangos  nad  oedd  eisieu  cael  maddeuant  ar  bob  claf ;  ac  heblaw 
hyny,  nid  iachud  a  berthynai  i'r  "os"  byn,  ond  maddeuant.  Ac  er 
nad  oes  un  claf  yn  ddibecbod,  etto  nid  oes  anghen  i  bob  claf  ofyn 
maddeuant  yr  eglwys,  neu  gyifesu  ei  gamweddau  wrthi,  os  na 
fydd  wedi  pechu  yn  ei  herbyn  :  canys  fe  all  yr  hwn  a  becho  yn 
unig  mewn  meddwl,  gael  maddeuant  gan  Dduw,  heb  acbos 
cyffesu  wrth  yr  eglwys.  Ond  y  mae  peth  arall  yn  profi  y  pwnc 
yn  eglurach  etto.  "A  oes  neb  yn  eicb  plith  yn  glaf?"  medd 
yr  apostol:  nid  yn  glaf  o  ryw  glefyd  neillduol  a  ddywed, 
ond  yn  glaf,  megys  y  cleifion  byny  a  nodir  yn  Marc  vi,  13,  y 
rhai  hefyd  a  eneinniwyd  ag  olew.  Pe  meddylier  am  ryw 
glefyd  barnol,  buasai  yn  debyg  o  nodi  byny,  rhag  cam-arWain 
yr  eglwysi  :  a  pbe  meddyliai,  yn  yr  ad  nod  flaenorol  am  ryw 
"  adfyd  "  neu  "esmwythyd  "  neillduol,  buasai  yn  dweyd  hyny  ; 
ond  gan  na  noda  hyny,  y  mae  yn  ddiau  yn  golygu  pob  adfyd, 
pob  esmwythyd,  a  phob  clefyd,  yn  ddiwahaniaeth.  Gan  hyny,  os 
oedd  neb  yn  glaf,  ei  ddyledswydd  oedd  galw  ato  henuriaid  yr  eg- 
lwys ;  ac  os  buasai  wedi  gwneuthur  pechodau,  ac  yn  eu  cyffesu, 
yr  oedd  i  gael  maddeuant  yr  un  pryd  a'r  iechyd.  Y  mae  anghen 
am  "  daer  weddi  y  cyfiawn  "  mewn  cyssylltiad  a'r  ordinhad  o 
eneinnio  a  gosod  dwylaw,  cyn  y  gellir  dysgwyl  y  fendith  a  ddy- 
munir,  Yn  awr,  gwelwn  fod  haeriad  Mr.  Jones,  sef,  "  nad  oedd 
cwrdd  gweddi  enneinnio  ag  olew,  &c,  i  wella  neb,  ond  y  rhai 
dan  faru  yr  apostolion,"  yn  hollol  ddisail,  ac  yn  hollol  afres- 
ymol.  Ac  mewn  cyssylltiad  a'r  peth  arall  a  ddywedodd,  sef, 
"Pe  buasai  pob  brawd  a  chwaer  yn  cael  euhiachau,  ni  adawsid 
Trophimus  yn  glaf."  Na  wnelsid,  mae  yn  wir  ;  ond  nid  oedd 
"  ffydd  "  gan  bawb,  ac  nid  oedd  "  doniau  iachau  "  gan  bawb,  ac 
nid  oedd  pawb  yn  cyffesu  eu  camweddau,  ac  yn  gweddio  dros 
eu  gilydd,  fel  eu  hiacheid,  ac  efallai  nad  oedd  pawb  yn  galw 
atynt  henuriaid  yr  eglwys  ;  ac  felly,  nid  oedd  yn  rhesymol 
yr  iacheid  pob  brawd  a  chwaer,  serch  fod  yr  addewid  i  bawb. 

II.    TAEHAD   YR    ORDIND.AD    O    ENEINNIO    A    GWEDDIO. 

Mewn  cyss}dltiad  a  hyn,  dywedai  Mr.  Jones  yn  ei  ail  ddar- 
litli,  gan  gyfeirio  at  eiriau  I:go,  "Wele,  y  mae  y  Barnwr  yn 
sefyll  wrth  y  drws  "  (pen.  v,  9),  nas  gellid  temtio  Duw  a,  drygau 
wedi  yr  amser  yma,  sef  dyfodiad  yr  Arglwydd,  yr  hyn  a  alwai 
ef  yn  ddinystr  Jerusalem.  Wedi  hyny  yr  oedd  pob  peth  i  fod 
yn  newydd,  nefoedd  newydd  a  daear  newydd;  ac  yn  bresennol, 
dywedai  nad  oedd  neb  yn  cael  ei  daro  a,  barn,  ac  nad  oedd  Duw 
wedi  temtio  neb  er  dinystr  Jerusalem,  eithr  fod  Duw  yn 
gwlawio  ar  y  drwg  a'r  da  yn  ddiwahaniaeth  ;  ac  o  ganlyniad, 
nad  oedd  eisieu  eneinnio  ag  olew  a  gweddio  dros  y  claf  yn  awr, 
eithr  ei  adael  yn  glaf,  fel  y  gadawyd  Trophimus  gan  Paul 
(gwel  2  Tim.  iv,  20).  "  Ac  nid  awn  i "  meddai  hefyd,  "gyda 
dyn  a'm  gadawai  yn  glaf  yn  y  gwely." 


36 

Dyma  enghraiflft  arall  o  hgic  Mr.  Jones.  Rhyfedd  mor  was- 
unaethgar  ganddo  yw  dinystr  Jerusalem,  a  dyfodiad  Crist.  Ai 
tybicd  fod  dinystr  Jerusalem  yn  dinystrio  braidd  pob  peth  yn 
yr  eglwys  ? — yn  dinystrio  yr  apostolion,  y  prophwydi,  yr 
efcngylwyr,  y  gwyrthiau,  y  tafodau  dyeithr,  y  (Ionian 
iacbau,  yr  ymadrodd  doethineb  a  gwybodaeth,  dadguddiad, 
ffydd,  gwahaniacth  ysbrydoedd,  &c.,  a  dim  ond  gadael  athrawon 
a  diaconiaid  ar  ol,  i  ddangos  fod  eglwys  wedi  bod  !  canys  Duw 
yn  wir  a  osododd  yr  boll  bethau  Ucbod  yn  yr  eglwys,  byd  nes 
y  deuai  yn  wr  perffaith.  Ac  ai  tybied  hefyd  fod  y  Barnwr  i 
ddyfod  cyn  "  dydd  y  Jam  ?  "  Nid  barnu  fu  yn  Jerusalem,  ond 
dinystrio.  Pan  yr  ymddengys  Crist  yr  ail  waitb,  efe  a  ym- 
ddengys  er  iachawdwriaetb,  o  leiaf  i'r  rhai  sydd  yn  ei  ddysgwyl 
(Heb.  ix,  28),  yr  hyn  ni  chymmerodd  le  yn  ninystr  Jerusalem, 
nac  ychwaith  oddiar  hyny  hyd  yn  bresennol. 

Etto,  mewn  perthynas  i  "  nefoedd  newydd  a  daear  newydd," 
mae  yn  ddian  fod  yn  rhaid  aros  i'r  "  nefoedd  a'r  ddaear  sydd  yr 
awrhon,"  gael  en  llosgi  trwy  dan,  cyn  bytb  y  gwelwn  y 
"  nefoedd  newydd  a  daear  newydd,  yr  ydym  ni,  yn  ol  ei  addewid 
ef,  yn  eu  dysgwyl,  yn  y  rhai  y  mac  cyfiawnder  yn  cartrefu." 
(Gwel  2  Pedr  iii,  7 — 13.)  A  chyda  golwg  nad  oes  neb  yn  cael 
ei  daraw  a  barn  yn  awr,  y  mae  pawb  sydd  yn  darllen  newydd- 
iaduron  yn  gwybod  gvvell :  ac  fe  ddylai  pawb  wybod  hefyd  fod 
Duw  yn  gwlawio  yn  awr  megys  yr  arferai  wneuthur,  canys  pa 
fodd  y  gallai  un  amser  wlawio  ar  y  cyfiawn,  heb  wlawio  ar  y 
Ueill,  pan  y  maent  yn  gymmysg.  Etto,  os  nad  elai  Mr.  Jones 
gyda  dyn  a'i  gadawai  yn  glaf  yn  y  gwely,  ni  wasanaethai 
hyny  ddim  amgen  na  phrofi  nad  yw  Mr.  Jones  yn  banner 
cystal  dyn  a  Trophimus,  yr  hwn  ni  wadodd  ei  ffydd,  serch  i 
Paul  ei  adael  ef  yn  glaf  yn  Militum. 

Yn  mhellach,  dywedwn  fod  yr  ordinhad  o  eneinnio  a  gweddio 
i  barhau  yn  yr  eglwys,  cyhyd  ag  y  byddo  cleifion  i  gael;  canys 
os  y w  yr  hwn  sydd  yn  awr  mewn  adfyd  i  weddio,  a'r  hwn  sydd 
yn  esmwyth  arno  i  ganu  salmau;  yna,  mae  yr  hwn  sydd  yn 
glaf,  i  alw  ato  henuriaid  yr  eglwys.  Hefyd,  y  mae  yr  ordinhad 
hon  yn  un  o'r  arwyddion  sydd  i  ganlyn  y  credinwyr  h}-d 
ddiwedd  y  byd  ;  a  phe  na  fyddai  un  prawf  ysgrythyrol  dros  ei 
pharhad,  mae  cannoedd  o  brofion  yn  yr  oes  hon  ei  bod  yn  cael 
ei  harddel  gan  Dduw  ynei eglwys  yn  awr;  oblegid  fe  ddywedodd 
Crist, "  Beth  hynag  a  ewyllysioch,  gofynwch,  ac  efe  a  fydd  i  chwi." 

Yn  awr,  yr  ydym  yn  cwblhau  y  traethawd  hwn,  gydag 
hysbysu  fod  "  Barn  Duw  a  Dinystr  Jerusalem,"  yn  cael  eu 
cynnwys  i  raddau  yn  y  ddosran  hon,  ac  y  sylwir  arnynt  etto 
yn  helaethach  mewn  cyssylltiad  a  "  Diwedd  y  Byd,"  a'r  "  Hyn 
Sydd  o  Kan."  Dechreuir  y  traethawd  nesaf  a  "  Gwyrthiau 
Sicynwyr  yr  AiJJ't.'" 

Merthyr,  MeJu  15,  1852. 

li    DATI9,   ARGRAFFVDD,    MEKTHIRTVDFII. 


Rat*.  4.3  [Pais  Iff. 

TRAETHODAU 

WYRTHIA  IT, 

TR  fcYNNWYS 

ADOLYGIAD  AH  DDARLlTHIAtJ  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFRYN  Y  PARCH.  Jk  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 

TRAETHAWD  IV. 


§L— GWYRTHIAU  SWYNWYR  YR  AIFFT. 

Mae  llawer  iawn  0  ddadleu  wedi  bod,  ac  yn  bod,  ynghylch 
gwyrtbiau  swynwyr  yr  Aifft.  Barna  rhai  mai  flug-wyrthiau 
oeddynt,  ac  ereill  a  farnant  eu  bod  yn  wyrthiau  gwirioneddol; 
ac  yn  mhlith  y  rhai  a  farnant  eu  bod  yn  wyrthiau  gwirionedd- 
ol,  gellir  rhestru  yr  Archesgob  Tillotson,  Dr.  Fleetwood,  Dr. 
Shuckford,  Luther,  Arglwydd  Bacon,  Richard  Baxter,  Adam 
Clark,  Mr.  Hallet,  Edmond  Jones  0  BontypooL  ac  amryw 
enwogion  ereill.  Ac  yn  wir,  y  mae  y  Parch.  J.  Jones,  Llan- 
gollen, yn  credu  bod  troad  y  gwiail  yn  seirff,  yn  wyrth  wir- 
ioneddol,  ond  mai  nid  y  swynwyr  a'i  gwnaeth!  Diolch  am 
gymmaint  a  hyna  o  blaid  y  gwir;  ac  er  y  gall  y  gwir  sefyll  o 
ran  ei  hun,  etto  goreu  i  gyd  pa  fwyaf  a  safo  o'i  blaid  gyda'r 
Saint. 

Ond  cyn  myned  yn  mhellach,  dymunwn  sylwi  nad  yw  profi 
na  wnaeth  swynwyr  yr  Aifft  wir  wyrthiau,  ddim  yn  profi  nad 
oes  gallu  gan  ddiafol  neu  ddynion  i  wneyd  yr  unrhyw;  eithr  os 
profwn  fr  swynwyr  wneuthur  gwir  wyrthiau,  yna  mae  ein 
pwnc  ni  yn  cael  ei  ennill  trwy  y  prawf  hwn  yn  unig,  pe  na 
allem  gael  un  prawf  arall.  Ac  yn  awr,  rhag  myned  a  gormod 
o  le  i  ragymadroddi,  dechreuwn  gyda  y  wyrth  gyntaf. 

I.  TROI  T  GWIAIL  YN  SEIKFP. 

Yr  oedd  yn  ddifyr  i  glywed  Mr.  Jones  yn  trafod  y  pwnc  hwn, 
caBys  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  fwy  na  gorchfygwr.    Ni 

4 


chlywsoni  ni  o'r  blaen  ddim  cyffelyb,  ac  ystyried  nad  oedd 
ganddo  unrhy w  help  ond  ei  "  Fcibl  anwyl."  Clywch  ef  yn 
darllen  yr  adnodau  hyn: — "  Ac  Aaron  a  fwriodd  ei  wialen  ger- 
bron  Pharaoh,  a  cherbron  ei  weision ;  a  hi  a  aeth  yn  sarff.  A 
Pharaoh  hefyd  a  alwodd  am  y  doethion,  a'r  hudolion:  a  hwy- 
thau  hefyd,  sef  swynwyr  yr  Aifft,  a  wnaethant  felly  trwy  eu 
swynion.  Canys  bwriasant  bob  un  ei  wialen ;  a  hwy  a  aethant 
yn  seirff:  ond  gwialen  Aaron  a  lyncodd  eu  gwiail  hwynt" 
(Exod.  vii,  10 — 12).  Yna  ymresyma  Mr.  Jones,  yn  gyfrwys 
fel  y  sarff,  "Pwy  a  wnaeth  y  gwiail  yn  seirff?  O  ie,  dyna'r 
cwestiwn:  nid  yw  y  Beibl  yn  dweyd  hyny:  yr  hyn  a  ddywed 
y  Beibl  yw,  "  hwy  a  aethant  yn  seirff."  O  ganlyniad,  ni 
wnaeth  Aaron  un  wyrth, — dim  ond  taflu  ei  wialen;  ac  ni 
wnaeth  y  swynwyr  ychwaith  un  wyrth — dim  ond  taflu  eu 
gwiail,  yr  hyn  a  allai  pawb  wneuthur ! 

Yr  oedd  cyfrwysdra  fel  hyna  yn  burion  i  ddynion  nad  ydynt 
yn  hyddysg  yn  ysgrifeniadau  Moses,  ond  ni  wna  y  tro  i  bawb. 
Er  na  ddywedir  yn  yr  adnodau  uchod  pwy  oedd  yn  gwneyd  y 
gwyrthiau  dan  sylw,  etto  fe  ddywedir  hyny  mewn  man  arall. 
Darllener  yn  Exod.  iv,  17,  21,  a  cheir  gweled  fod  Duw  yn 
dweyd  wrth  Moses  fel  hyn :  "  Cymmer  hefyd  y  ivialen  hon  yn 
dy  law,  yr  hon  y  gwnai wyrthiau  a  hi:"  etto,  "Pan  elych  i  ddych- 
welyd  i'r  Aifft,  gwel  i  ti  wneuthur  gerbron  Pharaoh  yr  holl  ryfedd- 
odau  a  roddais  yn  dy  laio."  Yn  awr,  beth  sydd  yn  eglurach  na 
bod  Moses  ac  Aaron  wedi  cael  gallu  gan  Dduw  i  gyflawni 
gwyrthiau  trwy  y  wialen,  ac  mai  Moses  ac  Aaron  oedd  yn  troi 
y  wialen  yn  sarff  ?  A  chan  i'r  swynwyr  wneuthur  yr  un  modd 
ag  Aaron,  rhaid  mai  hwythau  ddarfu  droi  y  gwiail  yn  seirff. 
Yr  oedd  Mr.  Jones  yn  cyfaddef  fod  y  swynwyr  wedi  gwneuthur 
cymmaint  ag  Aaron,  eithr  dywedai  nad  oedd  Aaron  wedi  troi  y 
wialen  yn  sarff,  ac  na  wnaeth  mwy  na  thaflu  y  wialen :  ond 
gan  fod  yr  ysgrythyr  flaenorol  yn  profi  i  Aaron  wneuthur 
gwyrth  a'i  wialen,  mae  yn  canlyn  yn  naturiol,  os  gwnaeth  y 
swynwyr  gymmaint  ag  Aaron,  fod  y  swynwyr  hefyd  wedi 
gwneuthur  gwyrthiau  a'u  gwiail. 

Yn  awr,  cawn  droi  i  sylwi  ar  ochr  arall,  nid  ockr  arati  y 
gwirionedd  (canys,  fel  y  sylwai  Mr.  Jones,  un  ochr  sydd  i 
hwnw),  eithr  ochr  arall  ag  sydd  yn  cyd-filwrio  ag  ochr  Mr.  J.r 
yn  erbyn  ochr  y  Sajnt.    Mae  yr  ochr  arall  hono  yn  croesi  cyna- 


3$ 

maint  ar  ochr  Mr.  Jones,  ag  ydyw  yn  croesi  ochr  y  Saint;  etto, 
mae  amcan  y  ddwy  yr  un  peth,  sef  i  geisio  dadymchwelyd 
ochr  y  gwirionedd.  Yr  ochr  y  cawn  sylwi  ami  y  w  eiddo  y  Parch. 
J.  Davies,  Llanelli,  Brycheiniog,  yr  hon  a  welir  yn  nhud.  14  o'i 
lyfryn,  ac  a  ddyfynir  fel  y  canlyn :— "  Gwyddir  yn  eithaf  da, 
mai  peth  hawdd  ydyw  dofi  seirff,  neu  ynte  gallasent  gael  digon 
wedi  tynu  eu  colynau;  oblegid  diau  eu  bod  yn  cael  pob  chwarae 
teg  gan  Pharaoh  i  wneyd  pob  darpariadau  anghenrheidiol, 
oblegid  yr  oedd  ef  lawn  mor  awyddus  a'i  swynwyr  am  fod  i  fyny 
a  Moses.  Mae  haneswyr  yn  dywedyd  y  gwnaiff  llawer  iawn 
o'r  Indiaid  yn  bresennol,  trwy  offerynoliaeth  seirff,  heb  gym- 
meryd  arnynt  wneyd  unrhyw  wyrth,  bethau  llawn  mor  rhyfedd 
ag  a  wnaeth  swynwyr  Pharaoh."  Gwelir  pa  mor  groes  yw  y 
ddau  barchedig  dysgedig  hyn  i'w  gilydd,  a  pha  mor  groes 
ydynt  ill  dau  i'r  Beibl. 

Diau  ei  fod  yn  wir  y  gall  dynion  ddofi  seirff,  tynu  eu  colyn- 
au, a  gwneyd  iddynt  chwarae  llawer  o  ystranciau,  heb  gyfrif 
hyny  yn  wyrth;  ond  nid  oes  hanes  wedi  dyfod  i'n  gol wg  ni  etto, 
fod  neb  wedi  cyflawni  dim  yn  debyg  i  swynwyr  yr  Aifft,  ond 
Moses  ac  Aaron.  Nid  gwiw  i  ni  wrandaw  ar  opiniynau,  canys 
y  mae'r  Beibl  ei  hun  yn  ddigon  i  dori  y  ddadl.  Nid  oes  neb  a 
\vyr  yn  well  am  wyrthiau  y  swynwyr,  na'r  hwn  a  ysgrifenodd 
eu  hanes.  Yr  oedd  Moses  yn  llygad-dyst  hefyd,  ac  wedi  ei 
ddwyn  i  fyny  yn  holl  ddysgeidiaeth  yr  Aifft;  ac  yr  oedd  yn 
sicr  o  fod  yn  gwybod,  ac  yntau  yn  wr  Duw,  pa  beth  a  wnaeth 
y  swynwyr,  yn  gystal  ag  y  gwyddai  y  swynwyr  eu  hunain. 
A  chan  fod  pobl  yn  gyffredin  yn  dueddol  i  gredu  yn  ngwirion- 
eddolrwydd  gwyrthiau  swynwyr,  nid  yw  yn  rhesymol  mewn 
un  modd  y  buasai  Moses  yn  peidio  dangos  twyll  swynwyr  yr 
Aifft,  os  na  wnaethant  hwy  wir  wyrthiau,  ag  ynte  yn  gwybod 
am  dano.  Nid  yw  y  rheswm  cyffredin  a  roddir  fod  yr  enw 
swynwyr  (magicians,  neu  ddewiniaid),  yr  hwn  a  alwa  Moses 
arnynt,  yn  ddigon  i  ddangos  eu  twyll;  canys  y  mae'r  enw 
ynddo  ei  hun  yn  arwyddo  fod  "ysbryd  y  duwiau  santaidd 
ynddynt"  (gwel  Dan.  iv,  7,  8;  a  v,  11),  a  dywedir  hefyd  fod 
Daniel  yn  "benaeth  y  dewiniaid"  (magicians).  Yr  oedd  y 
swynwyr,  ynte,  yn  ddynion  ag  yr  ystyrid  eu  bod  yn  cyfrinachu 
a'r  duwiau,  ac  yr  oedd  fod  Moses  yn  dweyd  eu  bod  hwy  wedi 
troi  y  gwiail  yn  seirff,  yn  brawf  eu  bod  wedi  cyflawni  gwyrth- 


40 

*au.  Nid  ydyw  haeru  fod  y  swynwyr  wedi  "cacl  pob  chwarae 
teg  gan  Pharaoh  i  wneyd  pob  darpariadau  anghenrheidiol,"  yn 
ddim  amgen  na,  nonsense,  pe  buasai  yn  wirionedd,  yr  hyn  nid 
yw;  ond  fe  gafodd  Moses  bob  chwarae  teg,  gan  ei  fod  wedi  cyf- 
lawni  y  wyrth  o'r  blaen.  Yr  oedd  gwialen  Aaron  ar  y  llawr 
yn  sarff,  pan  alwodd  Pharaoh  ar  ei  swynwyr  gyntaf ;  ac  mor 
fuan  ag  y  troisant  hwy  eu  gwiail  yn  seirff,  dywedir  i  wialen 
Aaron  lyncu  eu  gwiail  hwynt ;  yr  hyn  sydd  yn  profi  na  chaw- 
sant  hwy,  mewn  gwirionedd,  nemawr  amser  at  ddim;  tra 
o'r  ochr  arall,  y  niae  yn  ymddangos  i  Moses  ac  Aaron  gael 
llawer  o  amser. 

Etto,  megys  ag  y  mae  galluoedd  y  tywyllwch  yn  efelychu 
galluoedd  y  goleuni,  yr  oedd  gan  bob  swynwr  ei  wialen,  megys 
yr  oedd  gan  Aaron ;  ac  yn  wir,  ystyrir  gwialen  (neu  ivand)  yn 
beth  a  feddianna  pob  swynwr;  ac  ymddengys  i  ni,  yn  ol  yr 
hanes,  fod  swynwyr  yr  Aifft  wedi  dwyn  eu  gwiail  ganddynt, 
cyn  y  gwyddent  yr  hyn  a  wnaeth  Aaron.  Wei,  y  gwiail  hyny 
ynte,  ac  nid  seirff,  a  fwriasant  hwy ;  a'r  giviail "  a  aethant  yn 
seirff"  ac  nid  y  seirff  yn  seirff.  Yr  oedd  Moses  yn  y  man,  ac 
yn  gweled  beth  oedd  ganddynt;  a'r  hyn  a  ddywed  efe  oedd 
ganddynt,  oedd  gwiail,  ac  nid  dim  arall ;  ac  os  aeth  gwialen 
Aaron  yn  sarff,  mae  yn  ddiau  i  wiail  y  sA/ynwyr  fyned  yn 
seirff.  Yna  "gwialen  Aaron  a  lyncodd  eu  gwiail  hwy;"  ac 
felly  y  terfyna  yr  hanes.  Wei,  pa  fodd  yr  adferodd  Aaron  ei 
•wialen  o  fod  yn  sarff,  canys  yr  oedd  eisieu  y  wialen  drachefn  ? 
Trwy  estyn  ei  law,  efallai,  ac  ymafael  yn  ei  llosgwrn  hi  (Exod. 
iv,  4);  a  thebygol  yw,  mai  trwy  wneuthur  yr  un  modd  yr 
adferwyd  gwiail  y  swynwyr,  wedi  bod  yn  mol  y  llall.  Yn  awr, 
wedi  sylwi  cymmaint  a  hyna  ynghylch  troi  y  gwiail  yn  seirff, 
cawn  frysio  at  y  wyrth  nesaf,  sef — 

II.    TROI   T   DYFROEDD   TN    WAED. 

Mewn  perthynas  i'r  wyrth  hon  etto,  dywedai  Mr.  Jones  na 
wnaeth  Aaron  ond  taflu  y  wialen  yn  unig,  a  bod  y  swynwyr  yn 
gwneuthur  y  "cyffelyb  trwy  eu  swynion;"  o  ganlyniad,  yr 
oedd  y  swynwyr  yn  taraw  y  dyfroedd  a'u  gwiail  hefyd,  ac  yn 
gwneuthur  yr  un  peth  ag  Aaron.  Yn  awr,  gan  ein  bod  wedi 
profi  yn  flaenorol  fod  y  gallu  i  gyflawni  gwyrthiau  yn  meddiant 
Moses  ac  Aaron,  nid  oes  achos  ychwanegu  at  hyn,  ond  yn  unig 


41 

fr  swynwyr  wneuthur  yr  un  fath  ag  Aaron,  sef  troi  y  dyfroedd 
yn  waed. 

Wedi  sylwi  yn  fyr  fel  hyna  ar  ochr  Mr.  Jones,  cawn  droi 
etto  at  ochr  Mr.  Davies,  yn  nhud.  14  o'ilyfryn,  gan  ddyfynu  a 
ganlyn : — "  Mae  yn  deilwng  o  sylw  yma  bod  yr  afonydd,  a'r 
ffrydiau,  a'r  llynoedd,  wedi  eu  troi  yn  waed  gan  Moses,  a  dywedir 
yn  bendant  iddynt  barhau  yn  y  sefyllfa  hono,  fel  canlyniad  i 
wyrth  Moses,  am  saith  o  ddyddiau  wedi  i'r  Arglwydd  daro  yr 
afonydd.  Yn  awr,  yn  ystod  y  saith  diwrnod  hwnw  y  gwnaeth 
swynwyr  Pharaoh  efelychu  Moses,  trwy  droi  dwfr  yn  waed ;  ac 
felly  mae  yn  ainlwg  nad  oedd  '  afonydd,  ffrydiau,  pyllau,  a  llyn- 
oedd''ganddynt  hwy  i'w  troi  yn  waed,  ac  ni  ddywed  y  Beibl 
iddynt  wneyd  hyny;  yr  unig  beth  a  ddywedir  ydyw,  iddynt 
wneyd  'yr  un  modd'  a-  Moses;  a  chan  i  Moses  droi  yr  holl 
ddyfroedd  yn  waed,  mae  yn  amlwg  nad  oedd  ganddynt  hwy, 
ond  gwneyd  fel  y  gwnaeth  yr  Aifftiaid  wedi  hyny,  sef  cloddio 
pwll  ar  Ian  yr  afon,  ac  naill  ai  troi  y  dyfroedd  yn  waed  yno, 
neu  godi  peth  o  bwll  o'r  fath  i  lestri,  a  throi  hwnw  yn  debyg  i 
waed.  Peth  rhwydd  iawn  ydoedd  hyn,  i  rai  wedi  eu  dysgu 
a'u  magu  mewn  cywreinrwydd  o'r  fath.  Gwneir  yn  bresennol 
bethau  llawer  rhyfeddach  gan  chwareuwyr  trwy  rym  celfyddyd 
a'i  chyfrwysdra." 

Mae  yn  ddrwg  genym  fod  parchedigion  mor  anhyddysg  yn 
yr  ysgrythyr.  Nid  oes  hanes  i  Aaron  daraw  mwy  na'r  "  dyfr- 
oedd y  rhai  oeddynt  yn  yr  afon,  er  iddo  gael  gorchymyn  i 
daraw  y  ffrydiau,  yr  afonydd,  y  pyllau,  a'r  llynoedd.  Os  gellir 
profi  yn  wahanol,  dymunwn  weled  y  prawf.  "  A  swynwyr  yr 
Aifft  a  wnaethant  y  eyffelyb  trwy  eu  swynion;"  ac  os  felly, 
mae  yn  rhaid  eu  bod  hwythau  wedi  taraw  rhyw  ddyfroedd  neu 
gilydd  a'u  gwiail ;  o  herwydd  fe  ddywed  Moses  iddynt  wneu- 
thur  yr  un  modd  ag  Aaron.  O  ganlyniad,  yr  oedd  yn  rhaid  eu 
bod  hwy  wedi  gwneuthur  hyny  cyn  bod  "gwaed  trwy  holl 
wlad  yr  Aifft ;  neu  pe  gwnaethent  hyny  a'r  dwfr  a  gloddiasid, 
gallai  fod  troi  yr  ychydig  hyny  yn  waed,  yn  gymmaint  o  wyrth 
a'r  ychydig  ddwfr  a  drodd  Iesu  Grist  yn  win.  Ond  ymddengys 
i  ni  i  Aaron  a'r  swynwyr  droi  y  dyfroedd  yn  waed  y  diwrnod 
cyntaf.  Dywedir  wrth  Moses  am  fyned  at  Pharaoh  yn  foreu, 
erbyn  y  deuai  allan  at  y  dwfr  (gwel  pen.  vii,  15);  ac  wedi  i 
Pharaoh  weled  Aaron  a'r  swynwyr  yn  troi  y  dwfr  yn  waed, 


42 

dy  wedir  am  dano  yn  adn.  23,  "  A  Pharaoh  a  drodd  ac  a  aeth  i'w 
dy,  ac  ni  osododd  hyn  at  ei  galon."  Ilcfyd,  ymddengys  mai  o 
hyny  allan  y  bu  yr  Aifftiaid  yn  cloddio  am  ddwfr  oddi  amgylch 
yT  afon.  "A  chyflawnwyd  saith  o  ddyddiau,  wcdi  i'r  Ar- 
glwydd  daraw  yr  afon,"  cyn  y  gorohymynodd  i  Moses  gyf- 
lawni  gwyrth  arall ;  a  gallai  y  dwfr  fod  wedi  aros  yn  wacd  yn 
hwy  na.  hyny,  o  ran  dim  a  ddywcdir  i'r  gwrthwyneb.  Yn  awr, 
nid  peth  rhwydd  iawn  ydoedd  troi  y  dwfr  yn  wacd,  yr  un 
modd  ag  Aaron,  trwy  ei  daraw  yn  unig  a  gwialen;  ac  nid  peth 
rhwydd  iawn  yw  profi  na  ddywedodd  Moses  y  gwirionedd;  ao 
os  dywedodd  y  gwirionedd,  mac  yn  ddiddadl  fod  y  swynwyr 
wedi  troi  y  dwfr  yn  waed;  ond  gan  fod  Aaron  wcdi  cael  y 
eynnyg  cyntaf,  nis  gellid  dysgwyl  i'r  swynwyr  droi  cymmaint 
o  ddwfr  ag  Aaron,  gan  nad  oedd  nemawr  efallai  heb  ei  droi 
ganddo  ef:  ac  os  trodd  Aaron  fwy  o  ddwfr  yn  waed  na'r 
swynwyr,  etto  fe  drodd  y  swynwyr  fwy  o  wiail  yn  seirff  nag 
Aaron.  Ond  brysiwn  at  y  wyrth  nesaf  etto,  fel  y  gallom 
wybod  pa  beth  a  ddywedir  ynghylch 

III.    TARAW   Y   WLAD   A    LLYFFAINT. 

Yr  oedd  sylwadau  Mr.  Jones  ynghylch  y  llyffaint  yn  gyffelyb 
i'w  sylwadau  ynghylch  troi  y  gwiail  yn  seirff,  a'r  dwfr  yn  waed. 
Dywedai  na  wnaeth  Aaron  fwy  na,  tharaw  dyfroedd  yr  Aifft  a'i 
wialen,  ac  yna  i'r  llyffaint  ddyfod  i  fyny ;  a  dywedai  hefyd,  yn 
iaith  yr  ysgrythyr,  "A'r  swynwyr  a  wnaethant  yr  un  modd,"  sef 
taraw  a'u  gwiail  fel  Aaron,  wrth  gwrs.  Wei,  gan  i  Aaron 
wneuthur  gwyrthiau  a'i  wialen,  fel  y  profasom  o'r  blaen,  yna  fe 
wnaeth  y  swynwyr  wyrthiau  hefyd  a'u  gwiail,  gan  iddynt 
wneuthur  "yr  un  modd"  ag  Aaron. 

Ond  y  mae  Mr.  Davies  yn  gwrthwynebu  sylwadau  ei  gyfaill, 
ac  yn  dangos  o  hyd  fod  dwy  ochr  yn  erbyn  un  ochr  y  Saint. 
Dy fynwn  a  ganlyn  etto  o  dud.  14  a  15  o'i  lyfryn: — "  Y  drydedd 
wyrth  i  Moses,  a'r  olaf  i'r  Aifftiaid,  ydoedd  llanw  y  uiad  a  llyff- 
aint. Gan  fod  Moses  wedi  llanw  pob  man  a  hwynt,  gwelir  yn 
eglur  bod  yn  rhaid  gwaghau  rhyw  fan,  er  i'r  swynwyr  gael  lie  i 
ddwyn  allan  eu  llyffaint  hwy;  a  phan  oedd  y  fath  gyflawnder  o 
honynt  yn  mliob  man,  peth  hawdd  iawn  i'r  swynwyr  ydoedd 
twyllo  yr  edrychwyr,  y  rhai  oeddynt  oil  yn  bleidiol  iddynt 
hwy,  oddigerth  Moses  ac  Aaron,  trwy  gasglu  cronfa  o'r  llyff. 


43 

aint,  a'u  dwyn  i  ryw  fan  mewn  ffordd  gywrain  a  dirgelaidd,  fel 
y  gwna  "  chwareuwyr  yn  barhaus." 

Ya  awr,  er  ateb  y  parchedig  hwn  etto,  cawn  ddyfynu  yr 
hanes.  "  Yr  Arglwydd  hefyd  a  ddywedodd  wrth  Moses,  Dywed 
wrth  Aaron,  Estyn  dy  law  a'th  wialen  ar  y  ffrydiau,  ar  yr  afon- 
ydd,  ac  ar  y  llynoedd;  a  gwna  i  lyffaint  ddyfod  i  fyny  ar  hyd 
tir  yr  Aifft.  Ac  Aaron  a  estynodd  ei  law  ar  ddyfroedd  yr 
Aifft;  a'r  llyffaint  a  ddaethant  i  fyny,  ac  a  orchuddiasant  dir  yr 
Aifft.  A'r  swynwyr  a  wnaethant  yr  un  modd,  trwy  eu  swynion ; 
ac  a  ddygasant  i  fyny  lyffaint  ar  wlad  yr  Aifft."  (Gwel  Exod. 
viii,  5 — 7.)  Yn  awr,  nis  gallai  Aaron  fod  yn  taraw  yr  afon- 
ydd,  y  ffrydiau,  a'r  llynoedd  yr  un  pryd,  canys  yr  oedd  yn 
rhaid  cael  amser  at  hyny;  ac  felly  fe  allai  y  swynwyr  gael  cyf- 
leusdra  da  i  wneuthur  "  yr  un  modd."  Eithr  pe  buasai  Moses 
wedi  llanw  y  wlad  a  llyffaint,  cyn  i'r  swynwyr  dreio  eu  Haw,  yr 
oedd  digon  o  le  wed'yn,  sercb  pe  byddai  raid  i  lyffaint  y  swyn- 
wyr fyned  ar  gefnau  y  lleill.  Ond  gyda  golwg  ar  hyny,  Moses 
oedd  yn  gwybod  oreu;  eithr  ni  ddywed  ef  i'r  swynwyr 
"  ddwyn  i  fyny  lyffaint  ar  wlad  yr  Aifft,"  os  nad  oedd  lie 
iddynt :  o  ganlyniad,  yr  oedd  lie  iddynt,  ac  fe  ddygasant  hwy- 
thau  lyffaint  i  fyny,  yn  "yr  un  modd"  ag  Aaron,  sef  trwy 
daraw  y  dyfroedd  a'u  gwiail,  yr  hyn  oedd  yn  gystal  gwyrth  ag 
a  wnaeth  Aaron,  yn  ol  cyflawnder  y  llyffaint.  Ai  tybied  nad 
oedd  Moses  ysbrydoledig  yn  sicr  o'r  hyn  a  welodd,  ond  bod  Mr. 
Davies,  Brycheiniog,  yn  gwybod  yn  well?     Cato  pawb! 

Ond  efallai  fod  rhywun  yn  barod  i  ddweyd,  mai  "  trwy  eu 
swynion"  y  gwnaeth  y  swynwyr  y  cyfan,  ac  nid  yn  yr  un  modd 
ag  Aaron.  Wei,  mae  hyny  yn  brawf  ynte,  mai  nid  Duw  a 
wnaeth  wyrthiau  y  swynwyr,  fel  yr  awgrymai  Mr.  Jones,  eithr 
hwy  eu  hunain,  trwy  eu  swynion.  Eithr  ymddengys  i  ni  mai 
swyno  hefyd  a  wnaeth  Moses  ac  Aaron,  gyda  hyn  o  wahan- 
iaeth,  fod  eu  swyn  hwy  o  Dduw,  a  swyn  y  lleill  o'r  diafol : 
oblegid  ni  allai  neb  ymddangos  yn  debycach  i  swynwr,  na,  dyn 
yn  cario  gwialen  fel  Aaron,  3rr  hwn  a  efelychid  gan  swynwyr  yr 
Aifft.  Pan  daflodd  Aaron  ei  wialen,  er  mwyn  ei  throi  yn  sarff, 
y  swynwyr  a  daflasant  eu  gwiail  hwythau,  "  trwy  eu  swynion." 
a  hwy  oil  a  aethant  yn  seirff.  Felly  hefyd,  pan  darawodd 
Aaron  y  dyfroedd  a'i  wialen  er  eu  troi  yn  waed,  ac  er  dwyn 
llyffaint  i  fyny,  y  swynwyr  a  wnaethant  yr  un  modd  trwy  eu 


44 

Rwiail  hwythau,  a'u  swynion.  Folly,  gwclwn  fod  Aaron  ae 
hwythau  yn  hollol  debyg,  ac  uad  ocdd  neb  o  honynt  yn  gwneu- 
lhur  rhywbcth  yn  y  cornel. 

Etto,  "  nid  oedd,"  medd  Mr.  Davics,  yn  nbud.  15,  "  o  fewn 
gallu  y  swynwyr  i  ddifa  y  llyffaint,  ncu  yntc  ni  buasai  Pha- 
raob  yn  dymuno  ar  Moses  eu  syroud  ymaith.  Mae  y  rheswm 
o  byn  yn  atnlwg  ;  buasai  y  bobl  yn  edrycb  yn  rhy  fanwl 
arnynt.  Gallasent  barotoi  y  llyffaint  yn  ddystaw  a  dirgelaidd, 
heb  yn  wybod  i  neb;  ond  nis  gallasent  eu  cymmeryd  ymaitb 
drachefn,  bob  i'w  twyll  ddyfod  i'r  golwg.  Pe  y  gallasent  eu 
dileu,  buasai  eu  gwyrth  yn  ddiammheuol." 

Yn  ateb  i  hyna,  dywedwn  nad  oedd  yn  deg  i  geisio  gan  y 
swynwyr  i  symud  gwyrth  a  gyflawnodd  Duw  trwy  law  Moses 
ac  Aaron  ;  a  pbe  gwnelai  y  swynwyr  ddileu  gwyrtbiau  Moses, 
buasent  yn  buddugoliaethu  ar  Dduw.  Digon  i  bawb  gan  liyny 
yw  dadwneyd  gwaith  eu  hunain.  Ond  pe  buasai  y  swynwyr 
yn  dadwneyd  eu  gwyrth  hwy  eu  hunain,  ni  fuasai  Pharaoh 
nemawr  gwell,  tra  y  buasai  y  fath  gyflawnder  o  lyffaint  ar  ol  o 
waith  Moses  ac  Aaron.  Dichon  y  cyffyrddwn  a  byn  etto,  wrth 
eylwi,  yn  olaf,  ar 

IV.    TARAW    r    LLWCH   TN   LLAU. 

Mewn  perthynas  i  hyn,  efallai  mai  y  peth  goreu  yw  dyfynu 
hanes  Moses  yn  gyntaf,  yr  hwn  sydd  fel  y  canlyn  : — "  Aaron  a 
estynodd  ei  law  a'i  wialen,  ac  a  darawodd  Iwch  y  ddaear;  ac 
efe  a  aeth  yn  llau  ar  ddyn  ac  ar  anifel :  holl  lwch  y  tir  oedd  yn 
llau  trwy  holl  wlad  yr  Aifft.  A'r  swynwyr  a  wnaethavt  felly, 
trwy  eu  swynion,  i  ddwyn  llau  allan;  ondni  allasant:  felly  y 
bu  y  llau  ar  ddyn  ac  ar  anifel.  Yna  y  swynwyr  a  ddywedasant 
wrth  Pharaoh,  Bys  Duw  yw  hyn:  a  chaledwyd  calon  Pharaoh, 
ac  ni  wrandawai  arnynt." 

Mewn  cyssylltiad  a.  hyn,  sylwai  Mr.  Jones  i'r  swynwyr 
wneuthur  yr  un  modd  ag  Aaron,  sef  taraw  y  llwch  a'u  gwiail, 
— ond  iddynt  fethu  dwyn  llau  allan,  o  he'rwydd  na  wnaeth 
Duw  ddim  yn  eu  lie  y  tro  hwn,  yr  hyn  a  achosai  i'r  swynwyr  fe 
ddichon  ofyn  i'w  gilydd,  Ai  tybied  i  ni  wneuthur  rhywbeth? 
gadewch  i  ni  dreio  etto,  &c.  Gan  hyny,  golygai  Mr.  Jones  na 
wnaeth  y  swynwyr  ddim,  oddieithr  gwneyd  efelychiad  o  Aaron, 
trwy  daraw  a'u  gwiail,  ac  mai  Duw  yn  unig  oedd  yn  cyflawni 
gwyrthiau  y  ddwy  blaid. 

Etto,  Mr.  Davies  drachefn,  yn  nhud.  15  o'i  lyfryn,  a  ddywed 
fel  hyn: — "Yma  yr  aeth  gwir  wyrth  yn  rhy  ogoneddus  i'w 
befelychu  gan  dwyll;  ond  pe  trwy  satan  y  gweithredasai  y 
swynwyr,  nis  gallwn  ddirnad  paham  nas  gallasai  wneyd  llau 
mor  rhwydd  a  gwneyd  llyffaint." 

Yn  awr,  cawn  ninnau  ddweyd  ein  meddwl,  a  rhoddi  ein 
rhesymau  o  flaen  ein  darllenwyr,  er  iddynt  hwy  farnu  drostynt 
eu  hunain.  Ymddensrys  i  ni,  wedi  i  Aaron  daraw  y  llwch  a'i 
wialen,  achynnyrchu  llau,  i'r  swynwyr  hwythau  wneuthur  yr  un 


45 

modd  a'u  gwiail,  gan  fod  yr  un  mor  benderfynol  ag  o'r  blaen, 
i  droi  y  llwch  yn  llau,  yr  hyn  nid  oedd  yn  fwy  o  wyrth  na  throi 
y  gwiail  yn  seirff,  neu  y  dwfr  yn  waed,  neu  ddwyn  y  llyffaint  i 
fyny:  ond  trwy  ryw  achos  neu  gilydd,  nis  gallasent.  Pe 
gwybyddent  hwy  nas  gallent  cyn  treio,  nid  yw  yn  debyg  y 
gwnelent  unrhyw  gynnyg,  gan  y  buasai  hyny  yn  iselhau  eu 
cymmeriad,  a  gwell  fuasai  gwneyd  rhyw  esgus  cyn  treio,  nac  ar 
ol  hyny.  Ond  gan  mai  trwy  alluoedd  y  ty  wyllwch  y  cyflawnai 
y  swynwyr  eu  gwyrthiau,  nid  y w  yn  rhesyniol  y  goddefai  Duw 
iddynt  wneuthur  pob  peth  a  ewyllysient,  oblegid  y  niae  yr 
ysbrydion  drwg  mewn  rhyw  fath  o  "  gadwynau,"  fel  na  allant 
wneyd  pob  peth  a  ewyllysiant,  heb  ganiatad  neu  oddefiad  Duw ; 
ac  fel  enghraifft  o  hyny,  nodwn  yr  hanes  am  Satan  yn  gofyn 
cenad  i  wneyd  gwyrthiau  ar  Job.  (Gwel  Traethawd  I.)  Wei, 
wedi  i'r  swynwyr  fethu,  dywedasant  wrth  Pharaoh,  "  Bys  Duw 
yw  hyn"  oblegid  (fel  pe  dywedent)  ni  a  wnaethoni  gymmaint  a 
hyna,  os  nid  mwy,  y  troion  o'r  blaen;  ac  o  ganlyniad,  mae  yn 
yn  rhaid  mai  Duw  sydd  yn  ein  rhwystro  i  wneyd  y  wyrth  hon, 
i  ateb  rhyw  ddyben  o'i  eiddo  ef.  Mae  yn  eglur  iddynt  ddweyd 
mai  "  bys  Duw"  oedd  hyny,  o  herwydd  iddynt  hwy  gael  eu 
rhwystro,  ac  nid  oblegid  fod  y  wyrth  hono  o  eiddo  Aaron  yn 
fwy  na'r  lleill,  canys  nis  gallwn  farnu  ei  bod. 

Os  gofynir  paham  y  gadawai  Duw  i  swynwyr  wneyd  gwyrth- 
iau er  gwrthwynebu  ei  weision,  atebwn  mai  er  mwyn  caledu 
calon  Pharaoh,  a  dangos  gallu  goruchel  Duw  yn  y  pen  draw. 
A  chan  fod  Duw  yn  caniatau  i  ddynion  drwg  i  bregethu,  nis 
galiwn  ddeall  paham  nas  caniata  iddynt  wneyd  gwyrthiau 
hefyd,  er  ateb  gwahanol  ddybenion  gan  Dduw. 

Bellach,  gwelwn  fod  yn  rhaid  i  ni  derfynu  ein  sylwadau 
ynghylch  gwyrthiau  swynwyr  yr  Aifft,  gan  hyderu  ein  bod 
wedi  goleuo  meddwl  y  darllenydd,  fod  gwyrthiau  yn  alluadwy 
i  alluoedd  y  tywyllwch  a  dynion  drwg  i'w  cj^flawni,  yr  hyn  y 
mae  llawer  o  ysgrifenwyr  galluog  yn  gredu  fel  ninnau. 


§  n.— Y  DDEWINES  O  ENDOK  YN  CYFODI  SAMUEL. 

Ni  wnaeth  Mr.  Jones  un  sylw  o  wyrth  y  Ddewines  o  Endor,  er 
ei  fod  wedi  addaw  gwneyd;  eithr  y  mae  y  Parch.  J.  Davies, 
yn  ei  lyfryn,  tud.  12,  yn  sylwi  fel  y  canlyn: — 

"  Am  hanes  Saul  a'r  Ddewines  o  Endor,  nid  ydym  yn  canfod 
yn  yr  amgylchiad,  yr  un  anghenrheidrwydd  i'w  esbonio  trwy 
dybied  gwyrth.  Gorchymyn  pendant  yr  Arglwydd  dan  yr 
hen  oruchwyliaeth,  ydoedd  lladd  dewiniaid  ;  ac  a  ydyw  yn 
debyg  y  buasai  ef  yn  cefnogi  yn  ddirgel  yr  hyn  a  gollfarnai  yn 
gyhoeddus  ?  Mae  y  fath  olygiad  yn  anghysson  a.  chymmeriad 
Duw,  ac  felly  yn  anoddefadwy.  Yr  oedd  yr  Arglwydd,  yn  ol 
tystiolaeth  bendant  y  Beibl,  wedi  pallu  rhoddi  un  math  o  ateb  i 
ofynion   Saul.     '  A  phan  ymofynai  Saul  a'r  Arglwydd,  nid 


46 

atebodd  yr  Arglwydd  iddo  na  thrwy  freuddwydion,  na  thrwy 
unm,  na  thrwy  brophwydi.*  Yn  wyneb  liyn,  pan  wedi  pallu 
ateb  trwy  ei  gyfryngau  arferol,  a  ydyw  yn  naturiol  casglu  y 
gwnelai  ateb  trwy  dwyll-wraig  a  felldithid  gan  ei  gyfraith  ei 
hun  ?  Gwnaiff  cyfrwysdra  a  dichell  medrus  a  chywrain  o 
ejddo  y  Ddewines  esbonio  y  cyfan.  Gan  ei  bod  yn  byw  mor 
agos  ac  mor  adnabyddus  i  bawb  agos,  mae  tuhwnt  i  ammheu- 
aeth  y  gwyddai  sut  ddyn  ydoedd  Samuel,  a  pha  beth  ydoedd 
wedi  gyhoeddi  yn  erbyn  Saul;  gwyddai  hefyd  bod  glowder 
Saul  wedi  ei  adael,  a  bod  byddinoedd  nerthol  i'w  cyfarfod,  ac 
felly  gwelai  yn  amlwg  y  daethai  geiriau  Samuel  i  ben  ;  ac  felly 
cymmerai  ami  gydsynio  a  chais  Saul;  ac  er  mwyn  dangos  ei 
bod  yn  ddidwyll,  ffugiai  arswydo  a  dychrynu  gan  ofn  ;  a  phan 
ofynodd  Saul  pwy  ydoedd  yuo,  rhoddodd  ddarluniad  o  berson 
tebyg  i  Samuel ;  a  thrwy  dwyll-  siaradaeth,  ail  gyhoeddai  syl- 
wedd  yr  hyn  a  ddywedodd  Samuel  pan  yn  fyw.  Nid  oes  un 
He  1  gasglu  i  Saul  weled  neb,  ond  iddo  wrth  ddarluniad  y 
Ddewines  gredu  mai  Samuel  ydoedd  yno.  Hefyd,  ar  hyd  y* 
nos  y  cymmerodd  y  cyfan  le,  yr  hyn  a  ychwanegai  y  fantais  at 
dwyllo." 

Yn  awr,  yn  flaenorol  i  wneuthur  sylwadau  o  eiddo  ein 
hunain,  erfyniwn  ar  y  darllenydd  i  ddarllen  yn  fanwl  yr  hanes 
a  roddir  yn  1  Sam.  xxviii,  7—25,  yr  hwn  sydd  fil  mwy  eglur 
nag  un  esboniad  o  eiddo  dynion  anysbrydoledig,  y  rhai  ydynt 
yn  gwyrdroi  yr  ysgrythyrau,  er  mwyn  boddio  eu  mympwyon 
eu  hunain.  Mae  yr  hanes  yn  eithaf  dealladwy  fel  y  mae  yn  y 
Beibl,  i  bob  darllenydd  diduedd  ;  ac  ni  fuasai  achos  i  ni 
wneyd  unrhyw  sylwadau  yn  ei  gylch,  oni  bai  fod  dynion  yn 
credu  mwy  yn  eu  hesboniadau  nag  yn  eu  Beibl. 

Wei,  cawn  sylwi  yn  gyntaf  fod  y  "  wraig  o  berchen  ysbryd 
dewiniaeth,"  ac  felly  yn  meddu  gallu  goruwch-naturiol ;  ac  y 
mae  yn  ddiau  fod  gwr  fel  Saul  yn  eithaf  gwybodus  o'i  gallu- 
oedd,  am  ei  fod  cyn  hyny  wedi  bod  yn  dyfetha  y  swynyddion 
a'r  dewiniaid  o'r  wlad,  nid  oblegid  eu  twyll,  ond  oblegid  eu  bod 
yn  ffiaidd  gan  yr  Arglwydd.  Wedi  methu  cael  ateb  gan  yr 
Arglwydd  yn  y  ffordd  arferol,  efe  a  feddyliodd  am  gyfodi 
Samuel  (yr  hyn  a  wyddai  efe  y  gallai  gwraig  o  berchen  ysbryd 
dewiniaeth  ei  wneuthur),  fel  y  gallasai  ymgynghori  a  Samuel. 
Yna,  wedi  ymddyeithrio,  efe  a  dau  arall  a  aethant  at  y  wraig 
Uw  nos,  fel  na  adnabyddai  hi  pwy  ydoedd  Saul  ;  ac  ar  ol  i 
Saul  sicrhau  wrthi  na  ddygwyddai  niwed  am  y  peth,  hi  a  ofyn- 
odd iddo,  "  Pwy  a  ddygaf  i  fyny  atat  ti  ?  "  (yr  hyn  a  brawf  ei 
bod  yn  barod  i  ddwyn  i  fyny  pwy  bynag  a  enwai  ef ).  A  dy- 
wedodd  yntau,  "  Dwg  i  mi  Samuel  i  fyny."  Yna  "  y  wraig  a 
ganfu  Samuel,  ac  a  lefodd  a  lief  uchel,"  gan  ddywedyd  wrth 
Saul,  "  Paham  y  twyllaist  fi  ?  canys  ti  y w  Saul."  Yn  awr,  fe 
ddywed  yr  ysgrifenwr  ysbrydoledig  i'r  wraig  ganfod  Samuel,  ac 
nid  rhyw  rith  o'i  ganfod;  ac  ymddengys  mai  yr  achos  iddi 
lefain  oedd,  oblegid  iddi  gael  al  anmewn  rhyw  fodd  mai  Saul 


47 

Wedi  ymddyeithrio,  oedd  y  gwr  a  ddaeth  ati,  yr  hwn  a  y  sty  rial 
lii  y  gelyn  penaf  a  feddai.  Gyda  hyny,  dywedai  Saul  wrthi 
am  beidio  ofni,  gan  ofyn  pa  beth  ydoedd  wedi  weled  ;  ac  ateb- 
odd  bithau,  "  Gwr  ben  sydd  yn  dyfod  i  fyny,  a  hwnw  yn 
gwisgo  mantell."  "  A  givybu  Saul  mai  Samuel  oedd  ;  ac  efe  a 
ostyngodd  ei  wyneb  i  lawr,  ac  a  ymgrymodd.  A  Samuel  a 
ddywedodd  Wrth  Saul,  Paham  yr  aflonyddaist  arnaf,  gan  beri  i 
mi  ddyfod  i  fyny  ?  A  dywedodd  Saul,  "  Y  mae  yn  gyfyng  iawn 
arnaf  fi  :  canys  y  mae  y  Philistiaid  yn  rhyfela  yn  fy  erbyn  i, 
a  Duw  a  giliodd  oddiwrthyf  fi,  ac  uid  y  w  yn  fy  ateb  mwyacb, 
na  thrWy  law  prophwydi,  na  thrwy  freuddwydion  :  am  bynv  y 
gelwais  arnat  ti,  i  hysbysu  i  mi  beth  a  wnawn."  Yn  awr*  os 
mai  "twyll-siaradaeth"  yw  hyn,  twyll-siaradaeth  y  Beibl 
ydyw,  ac  nid  eiddo  y  ddewines.  Ac  os  mai  ein  twyllo  y  mae 
yr  hanesydd  ysbrydoledig,  y  mae  efe  yn  llawn  cynddrwg  a'r 
ddewines  ei  bun ;  ond  nid  ydym  ni  yn  credu  felly  am  dano. 
Pe  buasai  Saul  wedi  cael  ei  dwyllo,  mae  yn  rhesymol  y  cawsai 
hyny  ei  nodi  yn  eglur,  rhag  i  ereill  gael  eu  twyllo  gydag  ef. 
Ond  nid  oes  lie  i  feddwl  hyny,  canys  y  mae  yn  rhesymol 
i  gredu  fod  Saul  yn  gwybod  yn  dda  beth  a  allasai  y  ddewines 
ei  gyflawni,  cyn  myned  ati;  a'r  achos  iddo  fyned  ati  oedd,  o 
herwydd  nas  gallasai  gael  gwybodaetb  mewn  un  ffordd  arall. 
Yn  wir,  y  mae  yr  boll  hanes  yn  profi  i  bob  petb  gymmeryd  He 
yn  gywir  fel  y  dywedir  ;  ac  y  mae  yn  ddiraddiad  o'r  mwyaf  ar 
weision  ysbrydoledig  Duw,  i  farnu  na  wyddent  hwy  pa  fodd  y 
bu  ynghylch  y  Ddewines  o  Endor  a  Saul,  yn  gystal  a  phob 
hanes  arall  a  ysgrifenent. 

Eithr  gadewch  i  ni  etto  sylwi  pa  beth  oedd  yr  ateb  arall  a 
roddodd  Samuel  i  Saul.  "Paham,  gan  hyny,"  meddai  efe,  yr 
ydwy*  ti  yn  ymofyn  a  mi,  gan  i'r  Arglwydd  gilio  oddi  wrthyt, 
a  bod  yn  elyn  i  ti?  Yr  Arglwydd  yn  ddiau  a  wnaeth  iddo  [fel 
pe  buasai  Samuel  yn  awr  yn  llefaru  wrth  y  lleill  oedd  yn  bre- 
sennol],  megys  y  llefarodd  trwy  fy  Haw  i :  canys  yr  Arglwydd 
a  rwygodd  y  freniniaeth  o'th  law  di,  ac  a'i  rhoddes  hi  i'th  gym- 
mydog,  i  Ddafydd  [gwel  1  Sam.  xv,  24—28].  O  herwydd  na 
wrandawaist  ti  ar  lais  yr  Arglwydd,  ac  na  chyflawnaist  lidiawg- 
rwydd  ei  ddigter  ef  yn  erbyn  Amalec;  am  hyny  y  ewnaeth  yr 
Arglwydd  y  peth  hyn  i  ti  y  dydd  hwn.  Yr  Arglwydd  hefyd  a 
ddyry  Israel  gyda  thi  yn  llaw  y  Philistiaid  ;  ac  y  fory  y  byddi 
di  a'thfeibion  gyda  mi:  a'r  Arglwydd  a  ddyry  wersylloedd  Israel 
yn  llaw  y  Philistiaid."  Yn  awr,  ai  nid  yw  y  brophwydoliaeth 
hon  ei  bun  yn  ddigon  er  profi  bod  Samuel  wedi  ei  gyfodi,  a'i 
fod  yn  llefaru  wrth  Saul  ?  oni  chafodd  y  cyfan  ei  gyflawni  yn 
llythyrenol?  Ac  ai  tybied  mai  y  ddewines  a  brophwydodd 
bethau  fel  hyn  wrth  Saul,  a  hithau  ar  yr  un  pryd  yn  ei  ofni 
mor  enbyd?  Na,  mae  yn  fwy  tebyg  y  buasai  yn  llefaru  rhyw- 
beth  mwy  dengar,  rhag  gosod  ei  heinioes  mewn  mwy  o  enbyd- 
rwydd  nag  oedd  eisieu,  canys  yr  oedd  mewn  digon  o  enbyd- 
rwydd  yn  barod  (trwy  ufyddhau  i  gyfodi  Samuel),  heb  acho» 


48 

iddi  lcfaru  dim.  Ond  nid  yw  yn  debyg  y  gallasai  gwraig  efel- 
ychu  siarad  Samuel  i'r  fath  raddau  ag  i  dwyllo  Saul,  yr  hwn  a 
adwacnai  Samuel  mor  dda. 

Ond  etto  dadleuir  nad  "  oes  lie  i  gasglu  i  Saul  weled  neb." 
Wei,  ob  na  welodd  efe  neb,  etto  efe  a  "  wybu"  fod  Samuel  yno; 
ac  nid  rhyfeddod  mawr  fuasai  i  ddyn  "  a  ostyngodd  ei  wyneb  i 
later"  fethu  gweled  yr  hwn  oedd  yn  sefyll  o'i  flaen.  Eithr  os 
na  welwyd  Samuel  gan  Saul,  etto  yr  oedd  yn  rhwydd  i'w 
weision  ei  weled,  y  rhai  oeddynt  gydag  ef  yn  nhy  y  ddewines, 
lei  y  gwelir  yn  adn.  23. 

Etto,  cyfodir  dadl  arall  hefyd,  sef,  "  A  ydyw  yn  debyg  y 
buasai  Duw  yn  cefnogi  yn  ddirgel  yr  hyn  a  gollfarnai  yn 
gyhoeddus,"  gan  gyfeirio  at  y  gorchymyn  pendant  i  ladd 
dewiniaid?  Atebwn,  nac  ydyw;  ac  ni  wnaeth  Duw  ychwaith 
gefnogi  yn  ddirgel  yr  hyn  a  gollfarnai  yn  gyhoeddus,  mewn 
cyssylltiad  a  gwyrth  y  Ddewines  o  Endor.  Yr  oedd  mynediad 
Saul  at  y  ddewines  yn  groes  i  ewyllys  Duw ;  etto,  ni  wnaeth 
Duw  ei  rwystro,  eithr  cafodd  wneuthur  yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun. 
Ac  er  profi  nad  oedd  Duw  yn  cefnogi  yn  ddirgel  yr  hyn  a  goll- 
farnai yn  gyhoeddus,  darllenwn  yr  adnod  ganlynol : — "  Felly  y 
bu  farw  Saul,  am  ei  gamwedd  a  wnaethai  efe  yn  erbyn  yr  Ar- 
glwydd,  sef  yn  erbyn  gair  yr  Arglwydd  yr  hwn  ni  chadwasai 
efe,  ac  am  iddo  ymgynghori  a  dewines,  i  ymofyn  a  hi ;  ac  heb  ym- 
gynghori  a'r  Arglwydd"  (1  Chron.  x,  13). 

Ond  clywch  etto  beth  a  ddywed  Mr.  Davies,  yn  nhud.  13: — 
"  Mae  adnod  yn  y  gair  dwyfol  yn  ymddangos  i  ni,  yn  profi 
tuhwnt  i  ammheuaeth  mai  twyll  ydoedd  y  cyfan :  '  A  phan 
ddy wedant  wrthych,  Ymofyn  wch  a'r  swynyddion,  ac  a'r  dewin  - 
iaid,  y  rhai  sydd  yn  hustyng,  ac  yn  sibrwd:  onid  a'u  Duw  yr 
ymofyn  pobl  ?  dros  y  byw  at  y  meirw?' "  (Esay  viii,  19).  Yn 
awr,  os  gwir  yw  haeriad  ein  parchedig,  mae  un  rhan  o'r  ys- 
grythyr  yn  profi  twyll  rhan  arall,  yr  hyn  nis  gallwn  gredu.  Mae 
yn  wir  mai  a'u  Duw  y  dylai  pobl  ymofyn,  ond  nid  a  Duw  yr 
ymofynodd  Saul ;  ac  etto  fe  gafodd  ef  ei  ddymuniad,  yr  hyn 
oedd  gwybodaeth  oddiwrth  y  marw.  Etto,  "  mae  diwedd  yr 
adnod,"  medd  Mr.  D.  (os  y w  yn  ei  deall,  yr  hyn  a  ammheuwn 
ni  yn  fawr),  "  yn  ofyniad  wedi  ei  fwriadu  i  ddangos  ffolineb  y 
fath  arferiad."  Ond  gwrandewch  hyn ;  yr  oedd  diwedd  Saul 
yn  dangos  ffolineb  y  fath  arferiad,  yn  gystal  a  hyny :  eithr 
wedi  y  cwbl,  mae  yn  ddiddadl  i'r  ddewines  gyflawni  gwyrth, 
serch  fod  yr  arferiad  yn  ffol,  fel  pob  arferiad  arall  o  eiddo  plant 
y  tywyllwch. 

Bellach,  terfynwn  y  traethawd  hwn  etto,  gan  adael  ein  dar- 
llenwyr  yn  farnwyr,  ac  addaw  dechreu  yr  un  nesaf  a  "  Diwedd 
y  Byd\  a  Dinystr  Jerusalem" 

Merthyr,  Meh.  19,  1852. 

J.  DATIS,  ABGRAFFTDD,   MEBTBT B-T YDFlk. 


RHIF.  5.]  [Puis  \g. 

TRAETHODAU 

AR 

WYRTHIAU, 

Y!»   CYNNWYS 

ADOLYGIAD  AR  DDARLITHIAU  Y  PARCH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFRYN  Y  PARCH.  J.  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YR  UN  PWNC. 

TRAETHAWD  V. 


§L— "DIWEDD  Y  BYD,"  A  DINYSTR  JERUSALEM. 

Dvwedai  Mr.  Jones,  Llangollen,  yn  un  o'i  ddarlithiau,  fod  yr 
"  arwyddion  hyn  a  ganlynant  y  rhai  a  gredant"  yn  nghommis- 
siwn  Marc  (xvi,  15 — 20),  i'w  cymmeryd  mewn  cyssylltiad  ar 
geiriau,  "  Ac  wele,  yr  ydwyf  fi  gyda  clrwi  bob  amser  hyd 
ddiweddy  byd,"  yn  nghonimissiwn  Mathew  (xxviii;  19,  20),  a  bod 
"  diwedd  y  byd"  yn  llywodf  aethu  y  cwbl.  Hefyd,  dywedai  fod 
dau  air  yn  y  Groeg  am  y  "  byd"  Cymraeg,  sef  cosmos,  y  byd 
gweledig,  ac  aidn,  gorucbwyliaeth,  neu  drefn  bresennol  pethau ; 
ac  mai  yr  un  gair,  sef  aidn,  sydd  yn  Heb.  ix,  26,  ("  Yr  awrhon 
unwaith  yn  niwedd  y  byd  yr  ymddangosodd  efe"),  ag  sydd  yn 
"  niwedd  y  byd"  gyda  Mathew  (xxviii,  20).  Efe  a  ddywedai 
hefyd  fod  y  ddau  "  ddiwedd  byd"  hyn,  yn  golygu  diwedd  yr 
oruchwyliaeth  Iuddewig,  neu  ddinystr  Jerusalem ;  ac  mai  hyd 
ddinystr  Jerusalem  yr  addawodd  Crist  i  fod  gyda'i  ddyscyblion ; 
ac  o  ganlyniad,  mai  hyd  hyny  yr  oedd  y  gwyrthiau  neu  yr 
arwyddion  i  ganlyn  y  credinwyr.  Y  mae  credu,  meddai  ef,  i 
fod  hyd  ddiwedd  y  cosmos,  ond  nid  oedd  gwyrthiau  i  fod  ar  ol 
diwedd  yr  aidn.  Ac  efe  a  ddywedai  hefyd  i  Grist  fod  gyda  ei 
ddyscyblion  yn  bersonol,  amryw  droion,  trwy  esgyn  a  disgyn  ar 
ddydd  yr  Arglwydd,  hyd  ddinystr  Jerusalem ;  ac  mai  dim  ond  ei 
Ysbryd  Glan  yn  unig  oedd  i  fod  gyda'i  ddyscyblion  o  hyny  allan. 
Yn  awr,  dyna  ni  wedi  rhoddi  sylwedd  yr  hyn  a  dra- 
ddododd  Mr.  Jones  yngbylch  parhad  yr  arwyddion  neu  y 


50 

gwyrthiau  hyd  "ddiwedd  y  byd,"  neu  ddinystr  Jerusalem  ;  de 
yn  ateb  iddo  yradrechwn  brofi  y  gosodiadau  canlynol: 

I.  Mai  nid  diwedd  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  neu  ddinystr 
Jerusalem,  a  feddylir  wrth  "  ddiwedd  y  byd,"  mown  unrhyw 
fan  yn  y  Testament  Newydd. 

II.  Mai  geiriau  hollol  wahanol  i  "  ddiwedd  y  byd"  a  ddef- 
nyddir  er  gosod  allan  ddinystr  Jerusalem 

III.  Na  fu  Iesu  Grist  yn  bersonol  gyda'i  ddyscyblion  hyd 
ddinystr  Jerusalem,  ond  fod  yr  arwyddion  yn  canlyn  yr  un  fath. 

IV.  Na  ddygwyddodd  unrhyw  ddyfodiad  o  eiddo  Crist  pan 
ddinystriwyd  Jerusalem. 

(I.)  Y  gosodiad  cyntaf  yw ,— Mai  nid  diwedd  yr  oruchwyliaeth 
Iuddewig,  neu  ddinystr  Jerusalem,  a  feddylir  wrth  "  ddiwedd  y 
byd,"  mewn  unrhyw  fan  yn  y  Testament  Newydd. 

Mae  yn  rhaid  i  ni  ddweyd  gyda  Mr.  Jones,  fod  dau  air  Groeg 
am  y  '"byd"  Cymraeg,  sef  cosmos  ac  aidn;  eitbr  ymddengys  i 
ni,  trwy  gymbaru  y  Testament  Groeg  a  Chymraeg,  eu  bod  yn 
y  rhan  fwyaf  o  engbreifftiau  yn  hollol  o'r  un  ystyr.  Mae  y  gair 
cosmos  i'w  weled  yn  y  Testament  Groeg  oddeutu  84  o  weithiau, 
a  chyfieithir  ef  byd  yn  agos.yn  mhob  man;  ond  nid  yw  y  byd 
hwnw  yn  mhob  lie  yn  meddwl  yr  un  peth,  fel  y  gwelir  yn  yr 
adnod  hon ',— "  Yn  y  byd  (cosmos)  yr  oedd  efe,  a'r  byd  (cosmos) 
a  wnaethwyd  trwyddo  ef;  a'r  byd  (cosmos)  nid  adnabu  ef." 
Gwelir  yma  fod  y  trydydd  byd  yn  wahanol  i'r  lleill,  canys  gol- 
yga  drigolion  y  byd,  fel  y  gwelir  hefyd  yn  loan  xvi,  8,  33,  ac 
amrywiol  fanau  ereill ;  ond  nis  gwyddom  fod  y  gair  aidn  (yn 
ei  wahanol  derfyniadau),  gymmaint  ag  unwaith  yn  myned  am 
drigolion  y  byd,  fel  cosmos,  er  ei  fod  yn  myned  am  y  byd  gwel- 
edig  yn  gymhwys  yr  un  fath  a'r  gair  hwnw,  fel  y  dangosa  yr 
enghreifftiau  canlynol : — 

Math,  xii,  32,  *'  Nis    maddeuir  iddo,  Dae  yu  y  '  byd'  bwn,  nae  yn  v  bvd 
a  ddaw."  '     * 

„  xiii,  22,  "  Ac  y  mae  gofal  y  '  byd'  hwn." 
„    „    39, "  A'r   cynbauaf   yw  diwedd   y    « byd,'  a'r  inedelwyr  vw    vr 

angylion."  '        * 

„    „    40,  "  Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  *  bvd'  hwn." 
„    „     49,  "  Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  *  byd  :'  yr  angylron  a    ant  allan 

ac    a  ddidolant  y   rhai   drwg  o  blith  y  rbai  cyfiawn  » 
„  xxiv,  3,      "  Mynega  i  ni  pa  biyd  y  bydd  y  pethau  byn?  a  pba  arwydd 
fvdd  o'tb  ddyfodiad ,  ac  o  ddiwedd  y  •  byd  V  " 
Marc    iv,  19,  "  Ac  y  mae  gofaton  y  •  bvd'  hwn  " 

,,      x,  30,  "  Ac  yn  y  '  byd'  a  ddaw,  fywjd  trasywyddol." 
l.nc    t.  70,  "  Megys  y  Hefarodd  trwy  enau  eu  santaidd  bropuwydi  »  rbrl 
oedd  o  ddechreuad  y  '  byd.'" 


51 

.   Luc  xvi,  8,  "  Oblegid  y  mae  plant  y '  byd'  hwn  yu  gal.'acu  yii  en  cenedl.ieth 
n&  phlant  y  goleuni." 
,,    xviii,  30,  "  Ac  yu  y  '  byd'  a  ddaw  fywyd  tragywyddol." 
„   xx,  34,  35,  "  Plant  y  '  byd'  hwn  sydd  yn  gwreica,  ac  yn  gwra  :    eithr  y 
rliai  a  gyfrifir  yn  deilwng  i  gael  y  '  byd'bwnw,  a'r  adgyfod- 
lad   oddiwrth   y  meirw,  nid  ydynt  nac  yn  gwreica,  uac  yu 
gwra." 
2  Cor.  iv,4,  "  Y  ibai  y  dallodd  duw  y  '  byd'  hwn  feddyliau  yrbai  digred." 
Eph.  i,  21,"  Goruwcb  pob  tywysogaeth,  ac  awdurdod,a  gallu,  ac  arglwydd- 
iaeth,  a  pbob  emv  a  enwir,  nid  yn  unig  yn  y  '  byd'  hwn,  ond 
befyd  yn  yr  hwn  a  ddaw." 
,,    iii,  9,  "  Yr  hwn  oedd  guddiedig  o  ddechreuad  y  '  byd'  yn  Nnw." 
„    vi,  12,  "  Yn  erbyn  bydol-lywiawdwyr  tywyllwch  y'byd'  hwn." 

1  Tim-  vi,  17,  "  Gorchymyn  i'r  rhai  sydd  oludog  yn  y  '  byd'  yma." 

2  Tim.  i,  9, "  Yr    hwn    a   roddwyd    i    ni  yn  Ngbrist  lesu   cyu  decbreu 

y '  byd.' " 
2  Tim.  iv,  10,  "  Canys  Demas  a'm  gadawodd.gan  garu  y  '  byd'  presennol." 
Titus  i,  2,  "  Yr    lion    a    addawodd  y   digelwyddog   Dduw   cyn   decbreu 

y'byd."' 
Titus ii,  12,"  Byw  yn  sobr,  ac  yn  gyfiawn,  ac  yn  dduwiol,  yn  y  *  byd'  sydd 

yr  awrhon," 
Heb.  i,  2,  "  Trwy  yr  Hwn  befyd  y  gwnaeih  efe  y  '  bydoedd." 
„  vi,  5,   "  A  nerthoedd  y  '  byd'  a  ddaw." 
„   xi,  3,  "  Wrth  ffydd  yr  ydym  yn  deall  wneutbur  y  ■  bydoedd'  trwy  air 

Duw." 

Yn  awr,  os  dywedodd  Mr.  Jones,  wrth  adolygu  un  o'n  dar- 
lithiau  ni,  mai  dwy  waith  oedd  aion  yn  peidio  bod  yn  oruchwyl- 
iaeth,  fe  wel  yn  bresennol  yn  amgenach.  Yr  ydym  wedi  nodi 
pedair  ar  hugain  o  enghreifftiau  o  leiaf,  a  gallasem  nodi  llawer 
yn  ychwaneg  pe  buasai  anghen ;  ac  yn  yr  holl  enghreifftiau 
hyn,  nis  gellir  gwneyd  dim  o'r  aion  yn  amgen  na'r  byd  gweled- 
ig  ;  ac  nid  yw  y  gair  hwn  mewn  unrhyw  fan  yn  y  Testament 
Newydd  yn  meddwl  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig;  mae  yn  wir 
fod  ychydig  enghreifftiau  o  hono  yn  cael  ei  gyfieithu  i  tragyw- 
yddoldeb,  tragywyddol,  oesoedd,  a  helynt  (gwel  1  Tim.  i,  17;  Eph. 
iii,  11 ;  Col.  i,  26;  Eph.  ii,  2)  ;  eithr  yn  mhob  man  arall,  golyga  y 
byd  yn  yr  ystyr  cyffredin,  sef  y  byd  gweledig.  Etto,  efallai 
y  dywedai  rhywun,  ei  fod  yn  Ioanix,  32  ;  Act.  iii,  21 ;  xv,  18, 
yn  cael  ei  gyfieithu  i  erioed;  gwir,  ond  nid  goruchwyliaeth  yw 
hyny,  eithr  "  er  dechreuad  y  byd"  (since  the  world  began),  fel  y 
gwelir  yn  y  Testament  Saesneg.  Yn  wir,  y  mae  yr  holl  gys- 
sylltiadau  yn  mha  rai  y  defnyddir  yr  aion  (byd),  yn  profi  yn 
eglur  na  ellid  ei  gyfieithu  yn  oruchwyliaeth  Iuddewig,  neu 
ddinystr  Jerusalem,  heb  fod  yr  ymadrodd  yn  myned  yn  ddi- 
synwyr. 

Ond  fe  ddichon  mai  y  sail  fwyaf  neillduol  sydd  gan  lawer  i 
feddwl  mai  diwedd  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  neu  ddinystr 
Jerusalem,  a  feddylir  wrth  "  ddiwedd  y  byd,"  y  w  yr  adnod  a  gan- 


:,2 

lyn. — "  (Oblogid  yna  rhaid  fuasai  iddo  yn  fynych  ddyoddef  or 
dechrcuad  y  byd),  cithr  yr  awrhon  unwaith  yn  niwcdd  y  byd 
(aionon)  yr  ymddangosodd  efc,  i  ddilcu  pechod  trwy  ei  abertbu 
ei  bun"  (Heb.  ix,  26).  Mae  y  gair  gwreiddiol  yma  yn  y  rbif 
lliosog;  ac  os  mai  gorucbwyliaeth  yw  aion,  yna  yoruchwyliaeOiau 
yw  aionon  ;  o  ganlyniad,  ynte,  ar  "  ddiwedd  y  goruchivyliaethau" 
yr  ymddangosodd  Crist,  ac  nid  ar  ddiwedd  un  oruchwyliaeth, 
sef  yr  un  Iuddewig.  Yn  Nhestament  y  Parch.  J.  Williams, 
Drefnewydd,  cyfieitbir  ef  "  ar  ddiweddiad  yr  oesau"  ac  yn  y 
cyfieithad  derbyniedig,  cyfieitbir  yr  un  aionon  yn  1  Cor.  x,  11, 
yn"defynau  yr  oesoedd."  "Wei,  pe  gosodid  "  terfynau  yr  oes- 
oedd"  yn  lie  "diwedd  y  byd,"  yn  yr  adnod  flaenorol,  ni  fuasai 
yn  cyfnewid  dim  ar  yr  ystyr  a  roddir  i  "  ddiwedd  y  byd"  gan  y 
cyffredin,  canys  diwedd  yr  oesoedd  yw  diwedd  y  byd  gweledig 
presennol. 

Eithr  fe  ddichon  y  cyfodir  gwrthddadl  yn  y  man  yma,  trwy 
ddweyd,  Os  mai  nid  diwedd  yr  orucbwyliaeth  Iuddewig,  neu 
ddinystr  Jerusalem,  a  feddylir  wrtb  "  ddiwedd  y  byd,"  pa  fodd 
y  gallai  fod  yn  briodol  dweyd  "  diwedd  y  byd,"  neu  '*  ddiwedd- 
iad yr  oesau,"  am  yr  amser  yr  ymddangosodd  Crist  i  aberthu  ei 
bun,  pan  y  mae  yr  un  geiriau  yn  gosod  allan  ddiwedd  y  byd  gwel- 
edig presennol,  mewn  manau  ereill?  Er  ateb  yr  wrthddadl  hon, 
cawn  yn  gyntaf  ddyfynu  o  1  Cor.  x,  11,  "  A'r  petbau  byn  oil  a 
ddygwyddasant  yn  siamplau  iddynt  hwy,  ac  a  ysgrifenwyd  yn 
rhybydd  i  ninnau,  ar  y  rhai  y  daeth  terfynau  yr  oesoedd  (aion- 
on)." Darllener  hefyd  1  Pedr  i,  20.  Oddiwrth  ymadroddion 
o'r  fath,  ymddengys  i  ni  fod  oes  y  byd,  yn  ngolwg  Duw,  yn  cael 
ei  chyfrif  megys  wythnos;  canys  "yr  un  petb  hwn  na  fyddecl 
yn  ddiarwybod  i  chwi,  anwylyd,  fod  un  dydd  gyda'r  Arglwydd 
megys  mil  o  flynyddoedd,  a  mil  o  flynyddoedd  megys  un  dydd." 
Yn  niwedd  yr  wythnos,  ynte,  sef  ar  y  pummed  dydd  neu 
filflwydd,  yr  ymddangosodd  Crist;  ac  yn  ol  iaith  yr  Arglwydd, 
nid  oedd  hyny  ddim  amgen  na.  "  diwedd  y  byd,"  neu  "ddrfynau 
yr  oesoedd."  Bydd  agwedd  llawer  o  bethau  yn  cyfnewid  ar 
ddiwedd  y  chwechfed  fil,  neu  nos  Sadwrn  ;  canys  dyna  pryd  y 
daw  Iesu  Grist  yr  ail  waith,  gyda  myrddiwn  o'i  saint,  ynghyd 
a'i  angylion  nerthol,  i  roddi  dial  ar  y  rhai  anwir,  trwy  eu  dy- 
fetha  a  than  fflamllyd,  fel  na  fyddo  neb  i  aflonyddu  heddweh  y 
seithfed  fil,  yr  hon  a  gedwir  yn  Sabboth  santaidd  i'r  Arglwydd. 


53 

Yn  awr,  gan  mai  ar  ddydd  Gwener,  neu  y  bummed  fil,  yr  ym- 
ddangosodd  Crist  y  waith  gyntaf,  a'i  fod  i  ddyfod  yr  ail  waith 
nos  Sadwrn,  "  fel  lleidr  yn  y  nos"  yna  priodol  iawn,  yn  iaitli 
yr  Arglwydd,  oedd  dywedyd,  "  Yn  wir,  yr  wyf  yn  dyfod  ar 
Jrys"  (Dad.  xxii,  20);  "Dyfodiad  yr  Arglwydd  a  nestuiodd" — 
"mae  y  Barnwr  yn  sefyll  wrth  y  dries"  (Iago  v,  8,  9) :  "  Wrth 
yr  hyn  y  gwyddom  mai  yr  awr  ddiweddaf  ydyiv"  (1  loan  ii, 
18);  "Eithr  a  eglurwyd  yn  yr  amseroedd  diweddaf  er  eich 
mwyn  chwi"  (I  Pedr  i,  20);  "  Chwi  a  gasglasoch  drysor  yn  y 
dyddiau  diweddaf"  (lago  v,  3).  Ond,  meddai  rhy wrai,  "  Pa  le 
y  mae  addewid  ei  ddyfodiad  Ef,"  ynte?  "  canys  er  pan  hunodd 
y  tadau,  y  mae  pob  peth  yn  parhau  fel  yr  oeddynt."  "  Eithr 
yr  un  peth  hwn  na  fydded  yn  ddiarwybod  i  chwi,  anwylyd  [sef 
pobl  Dduw],  fod  un  dydd  gyda'r  Arglwydd  megys  mil  o 
flynyddoedd,  a  mil  o  flynyddoedd  megys  un  dydd.  Kid  yw  yr 
.Arglwydd  yn  oedi  ei  addewid  (fel  y  mae  rhai  yn  cyfrif  oed), 
ond  hir-ymarhous  yw  efe  tuag  atom  ni,  heb  ewyllysio  fod  neb 
yn  golledig,  ond  dyfod  o  bawb  i  edifeirweh.  Eithr  dydd  yr 
Arglwydd  a  ddaw  megys  lleidr  yn  y  nos ;  yn  yr  hwn  y  nef- 
oedd  a  ant  heibio  gyda  thwrf,  a'r  defnyddiau  gan  wir  wres  a 
doddant,  a'r  ddaear  a'r  gwaith  a  fyddo  ynddi  a  losgir"  (2  Pedr 
iii,  4 — 10).  Ymddengys  wrth  hyn,  ynte,  fod  llawer  y  pryd 
hwnw  yn  dysgwyl  y  buasai  dyfodiad  Crist,  neu  ddiwedd  y  byd, 
yn  cymmeryd  lie  yn  eu  hoes  hwy ;  ond  nid  felly  yr  oedd  i  fod, 
er  mai  dyledswydd  pawb  oedd  parotoi  hyd  y  nod  y  pryd  hyny. 
Ac  er  mwyn  didwyllo  pobl  felly  yr  ysgrifenodd  Paul  yr 
hyn  a  ganlyn : — "  Na  sigler  chwi  yn  fuan  oddiwrth  eich  medd- 
wl,  ac  na'ch  cynhyrfer,  na  chan  ysbryd,  na  chan  air,  na  chan 
lythyr,  megys  oddiwrthym  ni,  fel  pe  bai  dydd  Crist  yn  gyfagos. 
Na  thwylled  neb  chwi  mewn  un  modd  :  oblegid  m  ddaw  r 
ddtdd  hwnw  hyd  oni  ddel  ymadawiad  yn  gyntaf,  a  dadguddio 
y  dyn  pechod,  mab  y  golledigaeth"  (2.  Thes.  ii,  2,  3).  Heblaw 
hyny,  yr  oedd  yr  adferiad  o'r  efengyl  i  gymmeryd  lie,  fel  y 
gwelir  yn  Dad.  xiv,  6 ;  ac  yr  oedd  hefyd  i  gael  ei  phregethu 
drachefn,  er  tystiolaeth  i'r  holl  genedloedd;  "  ac  yna  y  daw  y 
diwedd,"  neu  ddyfodiad  Crist. 

Etto,  er  mwyn  cadarnhau  ein  gosodiad,  mai  nid  diwedd  yr 
oruchwyliaeth  Iuddewig  a  feddylir  wrth  "  ddiwedd  y  byd," 
amcanwn  brofl  naill  ai  fod  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig  wedi 


54 

diweddu  cyn  i  Grist  lefaru  y  commisiwn,  neu  yntc  ei  bod  heb 
ddiweddu  etto.  Dywedodd  Iesu  Grist  ci  hun,  yn  loan  xvi,  16, 
fel  hyn  : — "  Y  gyfraith  a'r  prophwydi  ocdd  hyd  loan  :  er  y  pryd 
hwnw  y  pregethir  teyrnas  Dduw,  a  phob  dyn  sydd  yn  ymwthio 
iddi."  Yr  oedd  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  ynte,  hyd  loan ; 
a'r  oruchwyliaeth  Gristionogol  o  hyny  allan  ;  canys  nid  yw  yn 
rliesyraol  fod  Duw  yn  sefydlujy  naill,  cyn  diddymu  y  Hall,  fel  y 
deallir  yn  Math,  v,  19 — 48.  Os  na  ddiweddodd  yr  oruchwyl- 
iaeth Iuddewig,  ar  yr  amser  a  nododd  Crist,  yna  y  mae  heb 
ddiweddu  etto  ;  canys  ni  allai  dinystr  Jerusalem  a'r  deml  fod 
yn  ddinystr  i'r  grefydd  Iuddewig,  pan  y  mae  yr  Iuddewon  hyd 
y  dydd  hwn  yn  ei  chario  yn  y  blaen.  Nid  goruchwyliaeth  a 
ddinystriwyd  yn  ninystr  Jerusalem,  eithr  dinas  a  phobl :  sef- 
ydhad  yr  oruchwyliaeth  newydd  oedd  yn  diddymu  yr  hen,  ac 
nid  dinystriad  Jerusalem ;  canys  yr  oedd  Jerusalem  wedi  ei 
dinystrio  rai  troion  cyn  y  tro  diweddaf,  eithr  ni  ddiweddodd 
yr  oruchwyliaeth  oblegid  y  dinystriadau  hyny.  FeUy,  mae  yn 
anilwg,  bellach,  mai  wrth  "  ddiwedd  y  byd"  yn  y  commisiwn 
(fel  ag  yn  mhob  man  arall  braidd  ag  y  defnyddir  yr  aion),  y 
golygir  diwedd  bodoliaeth  y  byd  yn  y  dull  presennol. 

(II.)  Yr  ail  osodiad  yw, — Mai  ymadroddion  holhl  wahanol  i 
"  ddiwedd  y  byd"  sydd  yn  gosod  allan  ddinystr  Jerusalem. 

Er  mwyn  profi  hyn,  cawn  ddyfynu  yr  hyn  a  ddywedodd 
Iesu  Grist  yn  y  deml,  sef,  "  Wele,  yr  ydys  yn  gadael  eich  ty 
i  chwi  yn  anghyfannedd.  Canys  meddaf  i  chwi,  Ni'm  gwelwch 
ar  ol  hyn,  hyd  oni  ddywedoch,  Bendigedig  yw  yr  hwn  sydd 
yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd"  (Math,  xxiii,  38,  39).  Yna, 
mae  yr  adnodau  dilynol  yn  dweyd  fel  hyn : — "  A'r  Iesu  a  aeth 
allan,  ac  a  ymadawodd  o'r  deml:  a'i  ddyscyblion  a  ddaethant 
ato,  i  ddangos  iddo  adeiladau  y  deml.  A'r  Iesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  Oni  welwch  chwi  hyn  oil?  Yn  wir  meddaf  i  chwi, 
Ni  adewir  yma  gareg  ar  gareg,  a'r  ni  ddattodir."  Gwelir  fod  yma 
brophwydoliaeth  eglur  am  ddinystr  Jerusalem,  fel  nad  oedd 
achos  i  neb  gam-ddeaU ;  ac  y.mae  yma  hefyd  hysbysiad  eglur 
am  ail  ddyfodiad  Crist,  yr  hyn  oil  a  ddeallodd  y  dyscyblion  yn 
eithaf  da;  canys  pan  ddaethant  hwy  at  Grist  wedi  hyny,  yr 
hyn  a  ofynasant  oedd,  "Pa  bryd  y  bydd  y  pethau?  a  pha 
arwydd  fydd  o'th  ddyfodiad,  ac  o  ddiwedd  y  byd?"  Yr  oeddynt 
hwy  yn  gwybod  pa  beth  oedd  i  fod,  a  chan  hyny  ni  ofynasant 


55 

am  ddim  ond  am  y  pryd  a'r  arwydd.  Ond  er  hyny,  fe  eglurodd 
Crist  yn  fanylach  wrthynt  drachefn  ynghylch  dinystr  Jerusa- 
lem, yn  gystal  ag  am  ddyfodiad  Crist  a  diwedd  y  byd.  Mewn 
perthynas  i  ddinystr  Jerusalem,  dyweda  fel  hyn  : — "  Am  hyny, 
pan  weloch  y  ffieidd-dra  anghyfanneddol,  a  ddywedwyd  trwy 
Daniel  y  prophwyd,  yn  sefyll  yn  y  lie  santaidd  (y  neb  a  ddar- 
lleno,  ystyried);  yna  y  rhai  a  fyddant  yn  Judea,  a  ffoant  i'r 
mynyddoedd.  Y  neb  a  fyddo  ar  ben  y  ty,  na  ddisgyned  i  gym- 
meryd  dim  allan  o'i  dy :  a'r  hwn  a  fydd  yn  y  maes,  na 
ddychweled  yn  ei  ol  i  gymmeryd  ei  ddillad.  A  gwae  y  rhai 
beichiogion,  a'r  rhai  yn  rhoi  bronau,  yn  y  dyddiau  hyny. 
Eithr  gweddiwch  na  byddo  eich  ffoedigaeth  yn  y  gauaf,  nac  ar 
y  dydd  Sabboth.  Canys  y  pryd  liwnw  y  bydd  gorthrymder  mawr, 
y  fath  ni  bu  o  ddechreu  y  byd  hyd  yr  awr  hon,  ae  ni  bydd 
chwaith"  (Math,  xxiv,  1 5 — 2 1 ).  A  chyda  golwg  ar  ddyfodiad 
Mab  y  Dyn,  a  diwedd  y  byd,  dyweda  drachefn  fel  hyn  : — "  Ac 
yn  y  fan  wedi  gorthrymder  y  dyddiau  hyny,  y  tywyllir  yr 
haul,  a'r  lleuad  ni  rydd  ei  goleuni,  a'r  ser  a  syrth  o'r  nef,  a 
nerthoedd  y  nefoedd  a  ysgydwir.  Ac  yna  yr  ymddengys  arwydd 
Mab  y  Dyn  yn  y  nef :  ac  yna  y  galara  holl  lwythau  y  ddaear, 
a  hwy  a  welant  Fab  y  Dyn  yn  dyfod  ar  gymmylau  y  nef,  gyda 
nerth  a  gogoniant  mawr.  Ac  efe  a  ddenfyn  ei  angylion  a 
mawr  sain  udgorn  ;  a  hwy  a  gasglant  ei  etholedigion  ef  ynghyd 
o'r  pedwar  gwynt,  o  eithafoedd  y  nefoedd  hyd  eu  heithafoedd 
hwynt"  (adn.  29 — 31).  Yn  awr,  gwelir  fod  dyfodiad  Crist  i  fod 
wedi  dinystr  Jerusalem,  a  bod  amryw  arwyddion  i  fod  rhwng 
dinystr  Jerusalem  a  dyfodiad  Crist;  ac  "  nid  a  y  genedlaeth 
hon  [ag  a  welo  yr  arwyddion  hyny]  heibio,  hyd  oni  wneler 
hyn  oil." 

(III.)  Y  trydydd  gosodiad  yw, — Na  fu  Jesu  Grist  yn  bersonol 
gyda'i  ddyscyblion  hyd  ddinystr  Jerusalem,  a  bod  yr  arwyddion  yn 
canlyn  yr  unfaih  yn  ei  absennoldeb. 

Er  ymdrechu  o  Mr.  Jones  brofi  i  Iesu  Grist  fod  gyda'i  ddys- 
cyblion yn  awr  ac  eilwaith  hyd  ddinystr  Jerusalem,  etto  mae  y 
eyfan  a  ddywedodd  yn  gastell  yn  yr  awyr,  heb  un  sylfaen  iddo; 
ac  nid  oes  achos  bod  fawr  amser  cyn  profl  hyny.  Yn  awr,  y 
mae  hanes  i  Grist  fod  yn  weledig  i'r  dyscyblion  am  ddeugain 
niwrnod  (Act.  i,  3) ;  ac  y  mae  hanes  hefyd  yn  profi  na  fu  yn 
weledig  i  neb  ar  ol  i  Paul  ei  weled.  Dywed  Paulyn  1  Cor.  xv,  8, 


56 

"Ac  yn  ddiweodaf  oil  y  gwelwyd  cf  gcnyf  finnau  hefyd, 
megys  gan  un  annhymig."  Ac  yn  awr,  os  mai  ar  ei  ffordd  i 
Damascus  y  gwelodd  Paul  ei  Arghvydd,  yna,  yn  ol  yr  hyn  a 
ddy wed  y  Parch.  J.  Brown,  yn  ei  "  Clironology  of  Facts,"  nid 
oedd  mwy  na  dwy,  neu  bum  mlynedd  o  bellaf,  wedi  myned 
heibio  oddiar  adgyfodiad  Crist,  cyn  iddo  lwyr  adael  ei  ddys- 
cyblion ;  tra  na  ddinystriwyd  Jerusalem,  yn  ol  barn  yr  un 
gwr  dysgedig,  cyn  y  flwyddyn  73  o  oedran  Crist!  Felly,  ni  bu 
Crist  yn  bersonol  gyda'i  ddyscyblion  ddim  dros  bum  mlynedd 
o  bellaf,  tra  y  dylasai  fod  oddeutu  deugain  mlynedd,  cyn  y 
gallasai  fod  byd  ddinystr  Jerusalem. 

Yr  oedd  yr  arwyddion,  ynte,  yn  canlyn  wedi  i  Grist  adael  y 
dyscyblion,  yr  un  fath  u  cbyn  hyny,  fel  ag  y  gwyr  pawb  sydd 
yn  darllen  eu  Beibl;  cauys  yr  oeddynt  yn  canlyn  Paul  ei  bun, 
yngliyd  a'r  eglwysi  a  blanodd,  wedi  i  Grist  ymddangos  am  y 
waith  olaf.  Mae  yn  rhaid,  ynte,  o  ganlyniad,  mae  ystyr  y 
geiriau,  "  Ac  wele,  yr  ydwyf  fi  gyda  chwi  bob  amser  hyd  ddiw- 
edd  y  byd,"  y w,  y  buasai  Efe  gyda  hwynt  trwy  y  Dyddanydd 
arall,  yr  hwn  a  gai  aros  gyda  hwynt  yn  dragywydd. 

(IV.)  Y  gosodiad  olaf  yw, — Na  ddygwyddodd  unrhyw  ddyfod- 
iad o  eiddo  Crist  jian  ddinystriwyd  Jerusalem. 

Yn  y  lie  cyntaf  sylwn  fel  hyn:  Os  bu  Iesu  Grist  yn  bersonol 
gyda  ei  ddyscyblion  hyd  ddinystr  Jerusalem,  fel  yr  haerai  Mr. 
Jones,  yna  afresyrnol  fuasai  son  am  ddyfodiad  Crist,  tra  yr 
oedd  gyda  ei  ddyscyblion  yn  y  wlad  yn  barod!  Ond  digon 
ar  hyna. 

Yn  nesaf,  sylwn  nad  oes  un  cyfeiriad  yn  yr  ysgrythyrau  fod 
Iesu  Grist  i  ddyfod  yn  ninystr  Jerusalem  ;  canys  pe  byddai, 
yna  gallem  brofi  fod  yr  ysgrythyrau  yn  croesi  eu  gilydd.  Dim 
ond  dau  ddyfodiad  sydd  a  son  am  danynt ;  y  dyfodiad  cyntaf 
yn  y  cnawd,  a'r  ail  ar  gymmylau  y  nef  yn  y  dydd  diweddaf. 
Yr  hyn  sydd  yn  profi  hyn  tu  hwnt  i  bob  dadl,  yw  yr  ys- 
grythyr  ganlynol : — "  Eithr  yr  awrhon  unwaith  yn  niwedd  y 
byd  yr  ymddangosodd  efe,  i  ddileu  pechod  trwy  ei  aberthu  ei 
hun.  Ac  megys  y  gosodwyd  i  ddynion  farw  unwaith,  ac  wedi 
hyny  bod  barn :  felly  Crist  hefyd,  wedi  ei  offrymu  unwaith  i 
ddwyn  ymaith  bechodau  llawer,  a  ymddengys  yr  ail  waith,  heb 
bechod,  i'r  rhai  sydd  yn  ei  ddysgwyl,  er  iachawdwriaeth" 
(Heb.  ix,  26 — 28).  Beth  a  allai  fod  yn  fwy  pendant?  Yn  wir, 
y  mae  hyd  y  nod  Mr.  Jones  ei  hun,  cyn  hyn,  wedi  gorfod  tewi 
yn  ngwyneb  yr  adnodau  hyn,  fel  y  buom  ni  yn  dystion.  Eithr 
pe  na  fyddai  yr  adnodau  hyna  mewn  bodoliaeth,  onid  yw  yr 
holl  grybwylliadau  ereill  braidd  yr  un  mor  bendant  ?  Dar- 
llener,  er  enghraifft,  yr  adnodau  hyn  : — "  Ac  yna  yr  ymddengys 
arwydd  Mab  y  Dyn  yn  y  nef  :  ac  yna  y  galara  holl  lwythau  y 
ddaear,  a  hwy  a  welant  Fab  y  Dyn  yn  dyfod  ar  gymmylau  y 
nef,  gyda  nerth  a  gogoniant  mawr.  Ac  efe  a  ddenfyn  ei  angyl- 
ion  a  mawr  sain  udgorn ;  a  hwy  a  gasglant  ei  etholedigion  ef 
ynghyd  o'r  pedwar  gwynt,   o   eithafoedd  y  nefoedd  hyd  eu 


57 

heithafoedd  hwynt"  (Math,  xxiv,  30,  31).  Yn  awr,  beth  sydd 
yn  debyg  i  ddinystr  Jerusalem  yn  y  desgrifiad  hwn?  Pwy  a 
glywodd  son  i  neb  weled  Mab  y  Dyn  yr  amser  hwnw?  a  phwy 
a  glywodd  iddo  gasglu  ei  etholedigion  y  pryd  hwnw  o'r  pedwar 
gwynt  ?  Fe  wyr  pawb  yn  amgen,  eanys  nis  gwelai  neb  Crist 
wedi  iddo  ymadael  unwaith,  hyd  oni  ddy wedid,  "  Bendigedig 
yw  yr  Hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd"  (Math,  xxiii, 
39).  Hefyd,  nid  casglu  a  fu  yn  ninystr  Jerusalem,  eithr  gwas- 
garu;  ac  y  mae'r  casglu  heb  gymmeryd  lie  etto.  Yn  wir,  mae 
y  pwnc  hwn  mor  eglur  i'r  sawl  a  fyn  ddeall,  fel  nad  ydym  ni 
yn  teimlo  i  ychwanegu,  yn  fwy  na  thystiolaethu  y  bydd  casgl- 
iad  yr  etholedigion  yn  cymmeryd  lie  o  flaen  casghad  yr  holl 
genedloedd,  sef  yn  ei  ddyfodiad;  canys  wedi  i  Grist  ddyfod  yn 
ei  ogoniant,  a'r  holl  angyb'on  a'r  saint  gydag  ef,  ac  eistedd  ar 
ei  orseddfainc,  y  "  cyd-gesglir  ger  ei  fron  ef  yr  holl  genedloedd" 
(xxiv,  31,  32);  oblegid  dywedir  y  bydd  yr  etholedigion,  neu  y 
saint,  yn  "cyfarfod  a'r  Arglwydd,  yn  yr  awyr,"  ac  y  bydd 
yntau  "  yn  dyfod  gyda  myrddiwn  o'i  saint,"  a  hyny  yn  flaenorol 
i  gyd-gasgliad  yr  holl  genedloedd. 

Yn  nesaf,  wedi  sylwi  ar  y  pedwar  gosodiad  blaenorol,  arwein- 
ir  ni  i  wneuthur  sylwadau  pellach  o  berthynas  i  rai  pethau  ag 
ydynt  yn  dal  cyssylltiad  a'u  pwnc,  gan  eu  galw  yn 

SYLWADAU   YCIIWANEGOL. 

Dymunwn  alw  sylw  y  darllenydd  at  Math,  xii,  32,  "A 
phwy  bynag  a  ddywedo  air  yn  erbyn  Mab  y  Dyn,  fe  a  faddeuir 
iddo:  ond  pwy  bynag  a  ddywedo  yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glan,  nis 
maddeuir  iddo,  nac  yn  y  byd  hen,  nac  yn  y  byd  a  ddaw." 
Dadleua  Uawer,  ac  ond  odid  nad  yw  y  Mrd.  Jones  a  Davies  yn 
eu  mysg,  fod  y  ''  byd  hwn"  a'r  "  byd  a  ddaw"  yn  arwyddo  dau 
gyfnod,  sef  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig  a'r  oruchwyliaeth  Grist- 
ionogol.  Mae  Testament  Newydd  y  Bedyddwyr  hefyd  yn  cyf- 
ieithu  y  geiriau  er  meddwl  yr  un  peth,  fel  hyn — "  Ni  faddeuir 
iddo  bytb,  nac  yn  y  cyflwr  presennol,  nac  yn  y  dyfodol."  Yn 
wir,  nid  gwaeth  gan  ddynion  beth  a  wnelont  er  ceisio  darn- 
guddio  y  gwirionedd,  ac  er  dal  i  fyny  eu  hopiniynau.  Mae  syn- 
wyr  yr  adnod  uchod  ei  hunan  yn  profi  mai  nid  y  ddwy  oruch- 
wyliaeth a  feddylir,  eithr  y  byd  hwn  a'r  byd  a  ddaw.  Onid 
oedd  teyrnas  nefoedd,  neu  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol,  yn 
mysg  y  bobl  ar  y  pryd  y  llefarodd  Crist  y  geiriau  ?  a  pha 
oruchwyliaeth  arall  i  ddyfod  a  allasai  fod?  Yr  oedd  cyfraith 
maddeuant  yr  Efengyl  wedi  ei  sefydlu  eisoes,  ac  nid  oedd  cyf- 
newidiad  i  fod  byth,  oddieithr  yn  y  byd  arall;  canys  y  mae 
rhai  pechodau,  ag  ni  faddeuir  yn  y  byd  hwn,  yn  cael  eu  rnaddeu 
yn  y  byd  a  ddaw,  fel  y  gwelir  yn  Act.  hi,  19,  20.  Gwelwn, 
ynte,  y  rhesymoldeb  o  ddweyd  na  faddeuir  pechod  anfaddeuol, 
"  nac  yn  y  byd  hwn,  nac  yn  y  byd  a  ddaw." 

Mae  y  rhan  fwyaf  o  esbonwyr,  fel  y  sylwai  Mr.  Jones,  yn 
rhwym  o  gredu  fod  yr  arwyddion  yn  canlyn  y  rhai  a  gredant 


.•* 


yn  yr  oes  hon,  yr  ua  fath  a  chynt,  o  herwydd  nad  ydynt  yn 
ivsbonio  "  diwedd  y  byd"  yr  un  fath  ag  ef.  Os  mai  nid  hyd 
ddinystr  Jerusalem  y  bu  Crist  gyda'i  ddyscyblion,  yna  y  mae 
efe  gyda  hwynt  yn  bresennol ;  ac  os  felly,  yna  y  mae  yn  "  cyd- 
weithio,  ac  yn  cadarnhau  y  gair,  trwy  arwyddion  y  rhai  sydd 
yn  canlyn." 

Yn  awr,  wrth  derfynu  y  ddosran  hon,  dywedwn  fod  yn  ddrwg 
genym  nad  allem  gael  lie  i  adolygu  ychydig  ar  Esboniad 
Mr.  Jones  ynghylch  Dinystr  Jerusalem,  a  dyfodiad  Mab  y  Dyn, 
er  dangos  mor  gywrain  y  mae  yn  gwyrdroi  yr  ysgrythyrau. 
Ond  er  hyny,  y  mae  sylwedd  y  cyfan  sydd  ganddo  yn  cael  ei 
brofi  yn  gyfeiliornus  yn  ein  sylwadau  ar  y  pwnc  hwn.  Mae  yn 
enbyd  meddwl  fod  dynion  hollol  anysbrydoledig,  yn  ol  eu  hadd- 
efiad  hwy  eu  hunain,  yn  beiddio  cyfnewid  meddwl  gair  Duw, 
trwy  esbonio  ac  ysbrydoli,  nes  troi  nef  yn  gyfundrefn,  byd  yn 
oruchwyliaeth,  haul  yn  archoffeiriadaeth,  y  lleuad  yn  is-offeir- 
iadaeth,  a'r  ser  yn  Lefiaid,  ynghyd  a'u  hunain,  os  goddefir  yr 
ymadrodd,  yn  ynfydion!  canys  pwy  a  geisiodd  hyn  oddiar  eu 
dwylaw  ? 


§IL— ARWYDD   I'R  EHAI   DIGRED,   A  LLEFARU   A 
THAFODAU. 

Dtwedai  y  Parch.  J.  Jones,  Llangollen,  yn  ei  ddarlith  olaf  yn 
Merthyr,  mai  iddo  ef  y  perthynai  arwydd  y  rhai  digred;  tra  yr 
haera  y  Parchedig  arall  o  Llanelli,  Brycheiniog,  yn  nhud.  18  o'i 
lyfryn,  mai  i'r  Iuddewon  yn  unig  y  perthynai.  Gwell  i'r 
dynion  hyn  settlo  a'u  gilydd  cyn  dyfod  allan  mwyach  i  filwrio 
yn  erbyn  y  Saint;  canys  y  mae  yn  enbyd  eu  gweled  hwy  yn 
lladd  eu  gilydd,  ac  yn  gadael  y  Saint  o  hyd  i  ddianc  yn  fyw. 

Ond  gadewch  i  ni  chwilio  yr  ysgrythyrau,  er  edrych  pa  beth 
a  welwn  yn  dal  cyssylltiad  a'r  pwnc  ucliod.  Yn  1  Cor.  xiv, 
21,22,  dywed  Paul,  "Yn  y  ddeddf  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
Trwy  rai  estroniaethus,  a  thrwy  wefusau  estronol,  y  llefaraf 
wrth  y  bobl  hyn ;  ac  ni'm  gwrandawant  felly,  medd  yr  Ar- 
glwydd.  Am  hyny,  tafodau  ydynt  ara-ydd,  nid  i'r  rhai  sydd 
yn  credu,  ond  i'r  rhai  digred:  eithr  prophwydoliaeth,  nid  i'r 
rhai  digred,  ond  i'r  rhai  sydd  yn  credu."  Wei,  yr  ydym  yn 
gweled  fod  y  tafodau  hyn  yn  arwydd  i'r  digred ;  ond  ni  ddywedir 
arwydd  o  ba  beth  ydynt.  Ymddengys  i  ni  fod  y  geiriau  a  geir 
yn  Esay  xxviii,  11,  sef,  "A  bloesgni  gwefusau,  ac  a  thafodiaith 
ddyeithr  y  llefara  efe  wrth  y  bobl  hyn,"  yn  fwy  o  arwydd  barn 
ar  y  bobl  hyny,  nag  o  arwydd  er  eu  hargyhoeddi;  canys  "ni 
fynent  wrandaw."  (Gwel  hefyd  Deut.  xxviii,  46,  48.)  Felly 
yn  eglwys  Corinth ;  canys,  pe  deuai  yr  eglwys  oil  ynghyd  i'r 
un  lie,  a  llefaru  o  bawb  a  thafodau  dyeithr,  a  dyfod  o  rai  an- 
nysgedig  neu  ddigred  i  mewn,  oni  ddywedent  eu  bod    yn 


69 

ynfydu?  Mae  yn  wir  y  buasai  hyny  yn  arwydd  i'r  digred  ;  ef 
hyny,  yr  oedd  yn  llawer  gwell  iddynt  fod  hebddo,  am  nad  oedd 
yn  ddim  amgen  nag  arwydd  barnol;  canys  nid  oedd  yn  effeithio' 
dim  arnynt  ond  eu  caledu,  megys  y  bu  hefyd  ar  ddydd  y 
Pentecost,  yn  flaenorol  i  bregeth  Pedr. 

Etto,  yr  oedd  arwydd  arall  mewn  cyssylltiad  a'r  prophwydo ; 
,  ond  nid  i'r  digred  y  perthynai  hwnw,  eithr  i'r  eglwys.  Hwn 
oedd  yr  arwydd  goreu  o  lawer  i'r  digred,  er  ei  argyhoeddi,  fel  y 
deallwn  wrth  yr  adnodau  hyn  : — "  Eithr  os  prophwyda  pawb,  a 
dyfod  o  un  digred  neu  annysgedig  i  mewn,  efe  a  argyhoeddir 
gan  bawb,  a  fernir  gan  bawb :  ac  felly  y  gwneir  dirgelion  ei 
galon  ef  yn  amlwg;  ac  felly,  gan  syrthio  ar  ei  wyneb,  efe  a 
addola  Dduw,  gan  ddywedyd  fod  Duw  yn  wir  ynoch"  (adn.  24, 
25).  Yr  oedd  y  tafodau*  er  eu  bod  yn  arwydd,  yn  effeithio 
ar  y  digred  yn  y  fath  fodd  nes  eu  gwneyd  yn  fwy  o  anghred- 
inwyr  nag  o'r  blaen;  canys  ni  wrandawent  ar  y  tafodau,  fel 
y  rhag-ddywedodd  yr  Arglwydd :  eithr  yr  oedd  pawb  yn  gallu 
eu  hargyhoeddi  trwy  brophwydoliaeth,  a  thrwy  hyny  deuent 
i  addoli  Duw.  Yr  arwydd  goreu,  ynte,  yw  arwydd  yr  eglwys, 
sef  arwydd  prophwydi,  ac  nid  arwydd  y  digred,  yr  hwn  oedd 
yn  arwydd  barnol.  Etto,  yr  ydyrn  ni  yn  foddlawn  i  bawb 
ddewis  drostynt  eu  hunain  ;  os  oes  rhywrai  am  arwydd  y 
digred  (sef  eiddo  Mr.  Jones),  gallant  ei  gael,  trwy  ddyfod 
i  eglwysi  Saint  yr  oes  hon,  a  chant  brawf  iddynt  eu  hunain 
mai  arwydd  i  galedi,  yn  fwyaf  cyffredin,  yw  arwydd  y  digTed ; 
ac  os  oes  rhywrai  am  yr  arwydd  arall,  gallant  gael  hwnw  hefyd 
yn  yr  un  lie.  Ond  nid  dyledswydd  yr  eglwys  yw  ymarfer 
llefaru  a  thafodau,  prophwydo,  &c,  er  mwyn  argyhoeddi  y 
digred,  canys  gosodwyd  pregethu  i'r  dyben  hyny;  eithr  dyled- 
swydd yr  eglwys  yw  gwneyd  yn  ol  dysgeidiaeth  Paul,  sef — 
"  Beth  gan  hyny,  frodyr?  pan  ddeloch  ynghyd,  y  mae  gan  bob 
un  o  honoch  salm,  y  mae  ganddo  athrawiaeth,  y  mae  ganddo 
dafodiaith,  y  mae  ganddo  ddadguddiad,  y  mae  ganddo  gyfieith- 
ad.  Gwneler  pob  peth  er  adeikidaeth"  sef  adeiladaeth  yr 
eglwys,  ac  nid  y  byd. 

Yn  awr  etto,  cawn  edrych  pa  fodd  yr  oedd  llefaru  a,  thafodau 
yn  cymmeryd  lie,  ac  i  ba  ddyben.  Yn  1  Cor.  xiv,  2 — 5,  dywed 
Paul  am  dafodau  fel  hyn  : — "  Yr  hwn  sydd  yn  llefaru  a  thafod 
dy eithr,  nid  wrth  ddynion  y  mae  yn  llefaru,  ond  wrth  Dduw; 
canys  nid  oes  neb  yn  gwrandaw  [understand^;  er  hyny  yn  yr 
ysbryd  y  mae  efe  yn  llefaru  dirgeledigaethau.  *  *  * 
Yr  hwn  sydd  yn  llefaru  a  thafod  dyeithr,  sydd  yn  ei  adeiladu 
ei  hunan;  eitbr  yr  hwn  sydd  yn  prophwydo,  sydd  yn  adeiladu 
yr  eglwys.  Mi  a  fynwn  petych  chwi  oil  yn  lleft.ru  a  thafodau 
dyeithr;  ond  yn  hytrach  brophwydo  6  honoch;  canys  mwy  yw 
yr  hwn  sydd  yn  prophwydo,  na'r  hwn  sydd  yn  llefaru  a  thafod- 
au ;  oddieithr  iddo  ei  gyfieithu,  fel  y  derbynio  yr  eglwys  adeilad- 
aeth." Y  mae  hyn  yn  dangos  fod  llefaru  a  thafodau,  os 
^yfieithid  yr  hyn  a  lefarid,  yn  gyfryw  a  phrophwydoliaeth  J 


CO 

'ottd  y  mac  yr  Apostol  yn  yr  adnodaii  dilynol  yn  anghymmef- 
adwyo  llcfaru  a  thafodau,  oddicithr  fod  y  tafodau  yn  cael  eii 
cyfleithu,  am  na  roddid  a'r  "  tatbd  ymadrodd  deallus,"  ac  am  y 
byddid  yn  "  llcfaru  wrth  yr  awyr."  Eithr  y  mae  yr  Apostol 
yn  cynghori  y  Corinthiaid,  gan  eu  bod  yn  awyddus  i  ddoniau 
ysbrydol,  i  geisio  rhagori  tuag  at  adeiladaeth  yr  eglwys.  M  O 
nerwydd  paham,"  medd  efe,  "  yr  hWn  sydd  yn  llefaru  a  thafod- 
au dyeithr,  gweddied  ar  iddO  allu  cyfieithu ;"  ac,  medd  efe  etto 
yn  yr  un  bennod,  "  Eithr  oni  bydd  cyfieithydd,  tawed  yn  yr 
eglwys;  eithr  llefared  wrtho  ei  hun,  ac  wrth  Dduw."  Y  mae 
rhai  yn  meddwl,  pan  ddeuai  "yr  eglwys  oil  ynghyd  i'r  un  lie,  a 
llefaru  o  ry  wrai  a  thafodau  dyeithr,  a  dyfod  o  rai  annysgedig 
neu  ddigred  i  mewn,  y  buasai  raid  fod  y  llefaru  hyny  yn 
ddealladwy  iddynt,  cyn  y  buasai  yn  "  arwydd"  iddynt.  Ond 
ychydig  bach  o  ystyriaeth  a  rodda  oleunl  gwell,  canys  yn  adn. 
24  dywedir,  "  Eithr  os  prophwyda  pawb,  a  dyfod  o  un  digred 
neu  annysgedig  i  mewn,  efe  a  argyhoeddir  gan  bawb,  a  fernir 
gan  bawb."  Mae  fod  yr  annysgedig  yn  cael  ei  argyhoeddi,  yn 
dangos  ei  fod  yn  deall  yr  iaith  ag  oedd  yr  eglwys  yn  ddeall,  ac 
yn  dangos  hefyd  nad  rhyw  estron-ddyn  ydoedd  ef.  Gallai  y 
tafodau  fod  yn  "arwydd"  iddo  ef,  heb  eifod  yn  eu  deall,  oherwydd 
i'r  Arglwydd  ddywedyd  y  llefarai  wrtho  ef  ac  ereilL  trwy 
Xi  dafodiaith  ddyeithr." 

Ymddengys  hefyd  oddiwrth  yr  ysgrythyrau  ag  ydym  new- 
ydd  ddyfynu,  er  fod  y  tafodau  yn  arwydd  i'r  digred,  nad  oes 
gorchymyn  i'w  harferyd,  oddieithr  eu  bod  yn  cael  eu  cyfleithu; 
ond  fod  i'r  sawl  a'i  harfero  lefaru  wrtho  ei  hun  ac  wrth  Dduw, 
hyd  y  nod  pe  buasai  y  digred  yn  bresennol.  Etto,  ar  ddydd  y 
Pentecost,  yr  oedd  y  dyscyblion  wedi  dechreu  llefaru  cyn  i'r 
digred  ddyfod  ynghyd;  ac  er  i'r  tafodau  fod  yn  arwydd  i'r 
digred  yno,  etto  llefaru  yr  oeddynt  hwy  er  adeiladu  eu  hunain  % 
canys  "  yr  hWn  sydd  yn  llefaru  a,  thafod  dyeithr,  sydd  yn  ei 
adeiladu  ei  hunan,"  ac  nid  y  digred  na'r  eglwys,  oblegid  "  nid 
wrth  ddynion  y  mae  yn  llefaru,  eithr  wrth  Dduw." 

Etto,  er  ateb  Mr.  Davies,  pan  y  dywed  yn  nhud  24  o'i  lyfryn, 
mai  dyben  amry wiaeth  tafodau  oedd  er  galluogi  y  dyscyblion  i 
anerch  Iuddewon  "  o  bob  cenedl  dan  y  nef,"  nid  oes  eisieu  mwy 
na  chrybwyll  fod  Pedr  yn  medru  eu  hanerch  oil  mewn  un  iaith, 
yr  hyn  sy'n  profi  nad  dyna  ddyben  neillduol  y  tafodau. 

Yn  awr,  terfynwn  y  traethawd  hwn  etto,  gan  obeithio  y  bydd 
gyda'r  lleill  yn  foddion  i  oleuo  meddyliau  llaweroedd,  a'u  dwyn 
i  adnabyddiaeth  y  gwirionedd.  Bydd  y  traethawd  nesaf,  sef 
yr  olaf,  i  gynnwys  sylwadau  ar  "  Yr  Hyn  sydd  o  Ran,  a'r  Hyn 
sydd  Berffaith." 

Merthyr,  Gorph.  2,  1852. 


I.  OAVIS,  ABOBAFFTDD,  MBBTHTR-TY DFIL. 


TRAETHODAU 

AR 

WYRTHI  AU, 

YW   CYNNWYS 

ADOLYGIAD  AR  DDARLITHIAU  Y  PAECH.  J.  JONES, 

LLANGOLLEN,  A  LLYFEYN  Y  PAECH.  J.  DA  VIES, 

LLANELLI,  AR  YE  UN  PWNC. 

f RAETHAWD  Vi 


Si.— "YE  HYN  SYDD  0  EAN,  A'E  HYN  SYDD  BEE- 
EFAITH,"  NEU  DDAEFYDDIAD  GWYETHIAU. 

Wrth  ddechreu  y  traethawd  diweddaf  hwn,  hysbyswn  nad  oes 
fawr  golwg  genym  y  gallwn  ddyfynu  cymmaint  ag  a  ewyllys- 
iem  o'r  hyn  y  mae  y  Parchedigion  Jones  a  Davies  wedi  ei 
ddy  wedyd  ar  y  pwnc  hwn ;  0  ganlyniad,  annogwn  y  darllenydd 
i  chwilio  Esboniad  Mr.  Jones  ar  y  Corinthiaid,  a  thud.  19,  29, 
30,  32,  a  33  0  lyfryn  Mr.  Davies.  Mae  y  ddau  awdwr  hyn  yn 
cytuno  a'u  gilydd  o'r  diwedd,  er  eu  bod  yn  groes  i'r  rhan  fwyaf 
o'r  esbonwyr;  o  ganlyniad,  pan  fyddom  yn  sylwi  ar  y  naill, 
byddwn  yn  sylwi  ar  y  llall  hefyd. 

Ond  er  myned  at  ein  pwnc,  cawn  ddyfynu  yn  y  lie  cyntaf  yr 
adnodau  pendant  a  ddarllenodd  Mr.  Jones  yn  ei  ddarlith  olaf 
dros  ddarfyddiad  gwyrthiau;  a  dyma  hwynt : — "  Cariad  byth  ni 
chwymp  ymaith:  eithr  pa  un  bynag  ai  prophwydoliaethau, 
hwy  a  ballant;  ai  tafodau,  hwy  a  beidiant;  ai  gwybodaeth,  hi 
a  ddifiana.  Canys  0  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn 
prophwydo :  eithr  pan  ddelo  yr  hyn  sydd  berffaith,  yna  yr  hyn 
sydd  0  ran  a  ddileir"  (1  Cor.  xiii,  8 — 10).  "  Ac  efe  a  roddes 
rai  yn  apostolion,  a  rhai  yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylwyr, 
a  rhai  yn  fugeiliaid  ac  yn  athrawon;  i  berffeithio  y  saint,  i 
waith  y  weinidogaeth,  i  adeilad  corff  Crist :  hyd  oni  ymgyfar- 
fyddom  oil  yn  undeb  ffydd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr 


62 

pcrffaith,  at  fcsur  ocdran  cyflawnder  Crist :  fel  na  byddon* 
mwyach  yn  blantos  yn  bwhwman,  ac  yn  cin  cylch-arwain  a 
phob  awel  dysgeidiaeth,  trwy  hoced  dynion,  trwy  gyfrwysdra 
i  gynllwyn  i  dwyllo"  (Epb.  iv,  11 — 14). 

Mae  llawcr  ffordd  wedi  ci  threio  cr  ccisio  esbonio  yr  adnodau 
hyn,  ac  y  mae  y  gwahanol  esbanwyr  yn  gweled  ffolineb  eu 
gilydd  yn  barbaus,  eithr  yn  methu  yn  deg  a  gweled  ffolinebau 
eu  bunain.  Ymdrecbant  brofi  nad  yw  y  doniau  ysbrydol  i  fod 
yn  yr  eglwys  yn  yr  oes  hon  ;  ac  wrth  wneuthur  byny,  profant 
y  naill  y  Hall  yn  gyfeiliornus,  yr  byn  a  wneir  yn  rbwydd,  gan 
nad  oes  gan  neb  o  honynt  olygiadau  cywir  ar  y  pwnc.  Ac  er 
cael  enghraifft  o  hyn,  dyfynwn  allan  o  Esboniad  Mr.  Jones, 
tud.  167,  rai  o'i  sylwadau  ynghylch  "yr  hyn  sydd  o  ran"  (ec 
merous),  a'r  "  hyn  sydd  berffaith"  (teleios),  y  rbai  ydynt  fel  y 
canlyn : — 

"Ond  pa  beth  a  ddywed  yr  Esbonwyr? 

" '  Cyfeirir  at  ystad  y  nefoedd  ar  ol  yr  adgyfodiad,'  Bloomfield, 
Grotius.  '  Y  wybodacth  brescnnol  a  dderfydd,  a  chyrhaeddir 
gwybodaeth  burach  o'r  byd  arall,  a  holl  berffeithiau  Duw,  yn  y 
nef,'  Photius,  Slade,  Theodoret,  Wetstein,  Winer,  Noesselt, 
Chrysostom.  '  Ni  fydd  anghen  am  y  doniau  byn  yn  y  nef,  canys 
Duw  fydd  yn  ddysgawdwr  yno.  Yn  y  nef,  lie  mae  perffeith- 
rwydd,  ni  bydd  un  anmherffeithrwydd  yn  galw  am  y  doniau 
hyn,'  Barnes,  Df.  Lewis,  Charles,  James  Hughes. 

"  Yn  awr,  sylwn  ar  yf  esboniad  cyffredin  hwn.  Os  yn  y  nef 
ar  ol  yr  adgyfodiad  y  palla  yr  hyn  sydd  o  ran,  pa  le  mae  ein 
prophwydo,  ein  tafodau  dyeithr,  a'n  gwybodaeth  gwyrthiol? 
Os  ydym  ni  etto  yn  ngoruchwyliaeth  yr  ec  merous,  yr  ydym  etto 
yn  gweled  gweledigaethau,  ac  yn  prophwydo,  ac  yn  llefaru  a 
thafodau,  ac  yn  iachau  y  cleifion,  &c.  Ond,  ai  yn  y  nef  y  mae 
y  teleios  hwn?  Os  nad  ydym  yn  rhwym  o  dewi  gerbron  ein 
tadau  parchedig  mewn  duwinyddiaeth,  gallwn  feiddio  ail  chwilio 
i'r  beibl  ar  y  mater." 

Gwelwn  fod  Mr.  Jones  yma  yn  gorchfygu  ei  dadau  parchedig 
mewn  duwinyddiaeth,  trwy  brofi  yn  deg  nad  oes  ganddynt 
hwy  yr  hyn  sydd  o  ran,  na'r  hyn  sydd  berffaith.  Maent  hwy 
yn  gwadu  bodoliaeth  bresennol  prophwydoliaethau,  tafodau,  a 
gwybodaeth,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  haeru  nad  y w  yr  hyn  sydd 
berffaith  wedi  dyfod ;  ac  felly  yn  gwneyd  eu  hunain  yn  amddi- 
fad  o'r  ddau !  Ond  er  fod  y  plant  yn  gallach  na'u  tadau  mewn 
rhai  pethau,  etto  maent  yn  ffolach  mewn  pethau  ereilL  Myn 
Mr.  Jones  a'i  frawd  Davies  fod  yr  hyn  sydd  berffaith  wedi 


63 

dyfod,  ac  o  ganlyniad  fod  yr  hyn  sydd  o  ran  wedi  darfod  er 
pan  ddaeth  yr  hyn  sydd  berffaith ;  ac  haerant  yn  ddigy wilydd 
yn  ngwyneb  eu  tadau,  mai  y  Testament  Newydd  yvr  yr  hyn 
sydd  berffaith,  ac  nid  dim  arall.  A  welwch  chwi  mor  ddysged- 
ig  mae  y  plant  wedi  myned  ! 

Etto,  cyn  myned  yn  mhellach,  cawn  ddyfynu  sylwadau 
Mr.  J.  Jones  ar  yr  adnodan  ereill,  allan  o'i  Esboniad,  tud. 
167  a  168:— 

"Mae  yn  Eph.  iv,  11 — 14,  ymadroddion  cyffelyb,  ac  o'r  ddau 
yn  eglurach  ar  y  pwnc :  '  Efe  a  roddes  rai  yn  apostolion,  a  rhai 
yn  brophwydi,  a  rhai  yn  efengylvryr  ac  athrawon.'  Ei  amcan 
ydoedd  i  berffeithio  y  saint  gogyfer  a  gwaith  y  weinidogaeth, 
er  mwyn  perffeithio  corff  Crist,  set'  y  corff  o  athrawiaethau  a 
dyscyblaethau,  perthynol  i  oruchwyliaeth  Crist.  Adeiladu 
maen  ar  faen  o'i  gorff  cynnwysfawr  hwn,  yr  oeddynt  dros  yr 
oes  apostolaidd.  Cyfnod  y  swyddau  gosodedig  a  nodwyd  sydd 
'  hi/d'  (meckri,  until)  '  oni  chyrhaeddom  oil  hyd  undeb  y  ffydd 
a'r  gwybodaeth  perthynol  i  Eab  Duw,  i  fod  yn  Avr  perffaith, 
hyd  fesur  maintioli  cyflawnder  Crist.'  Yr  amcan  o  hyn  etto 
y w, '  fel  na  byddom  mwyach'  fel  yr  ydym  hyd  yma, '  yn  blantos, 
yn  cael  ein  bwhwman  a'n  cylch-arwain  a  phob  awel  dysgeid- 
iaeth,  drwy  hoced  dynion,  &c.' 

****** 

"Yr  amser  cyn  gorpheniad  y  gyfrol  ddwyfol,  elai  gau- ath- 
rawon o  amgylch  yr  eglwysi,  gan  haeru, '  Eel  a'r  fel  y  dy wed 
Pedr,' '  Fel  a'r  fel  y  dy  wed  Paul.'  '  Nage,  fel  a'r  fel  loan,'  &c, 
&c.  Pan  ddeallai  yr  eglwysi  fod  y  cyfryw  ddysgawdwr  ag 
apostol  yn  dywedyd  felly,  cylch-arweinid  hwy  ymaith  oddiwrth 
yr  athrawiaeth  a  gredasant  o  enau  apostol  ar  y  dechreuad.  Ar 
ol  gorpheniad  y  dadguddiadau,  a  chael  pob  maen  i'w  le,  meth- 
ods y  gau-athrawon  gael  derbyniad  yn  yr  eglwysi,  a'rcanlyniad 
fu,  dechreuad  a  chyfodiad  sectau  o  bobl  ag  a'u  gwrandawent. 
Erbyn  casglu  yn  nghyd  yr  holl  olygiadau  apostolaidd,  a'u 
gosod  i  edrych  yn  llygaid  eu  gilydd,  ceir  hwynt  yn  cyduno  a'u 
gilydd,  ac  adnebydd  Paul  y  lleill  yn  gystal  ag  yr  adnabyddant 
hwytb.au  yntau." 

Yn  awr,  cawn  frysio  i  sylwi  ar  y  gosodiadau  canlynol,  tnewn 
atebiad  i  sylwadau  Mr.  Jones  yn  ei  Esboniad  ac  yn  ei  ddarlith 
olaf,  ynghyd  a  sylwadau  Mr.  Davies,  o  Lanelli,  yn  ei  lyfryn,  yr 
hwn  a  aniddiffyna  ddaliadau  Mr.  Jones.  Y  gosodiadau  ydynt 
fel  y  canlyn  : — 

I.  Eod  yr  "  hyn  sydd  o  ran"  heb  ddarfod,  a  bod  yr  "  hyn 
sydd  berffaith"  heb  ddyfod. 

IL  Mai  nid  y  Testament  Newydd  yw  yr  "  hyn  sydd  ber- 


fit 


ffaith,"  eithr  mai  rhywbeth  arall  yw  hwnw,  ag  sydd  ctto  i 
ddyfod. 

III.  Fod  apostolion,  prophwydi,  bugeiliaid,  athrawon,  &c,  i 
barhau  yn  yr  Eglwys. 

Ond  cyn  sylwi  ar  y  gosodiadau  hyn,  dymunwn  hysbysu  ein 
bod  yn  flaenorol  wedi  ysgril'enu  traethawd  ar  y  pwnc  hwn,  dan 
yr  enw  "  Yr  Hyn  sydd  o  Ran,  a'r  Hyn  sydd  Berffaith,"  yr  hwn 
a  gynnwysa  adolygiad  cyflawn  ar  holl  sylwadau  y  Parchedigion 
Jones  a  Daries.  Am  hyny,  cynghorem  y  darllenydd  i  l'ynu 
gafael  ynddo ;  canys  nid  ydym  ni  yn  bwriadu,  os  gallwn 
beidio,  ysgrifenu  yn  y  traethawd  presennol,  yr  hyn  sydd  wedi 
ei  gyhoeddi  yn  y  Hall,  eithr  ni  a  ymdrechwn  am  ryw  syl- 
wadau newyddion.     Ac  i'r  dyben  hyny  cawn  sylwi  yn  awr  ar 

(I.)  Y  gosodiad  cyntaf, — Fod  yr  "  hyn  sydd  o  ran"  heb  ddarfod, 
a  bod  yr  hyn  sydd  berffaith  heb  ddyfod. 

Oddiar  ymddangosiad  Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn  y  wlad, 
y  mae  Uawer  mwy  o  sylw  yn  cael  ei  roddi  i'r  ymadroddion  a 
welir  yn  1  Cor.  xiii,  8—13,  nag  a  gawsant  erioed  o'r  blaen.  Ni 
ddaeth  i  feddwl  neb  cyn  hyny  nad  y  nefoedd,  neu  ryw  gyflwr 
dyfodol,  oedd  yr  hyn  a  feddylid  wrth  yr  "hyn  sydd  berffaith;" 
eithr  yn  bresennol,  mae  y  dysgedigion  yn  gweled,  os  dilynant 
farn  eu  tadau,  eu  bod  yn  rhwym  o  addef  nad  oes  ganddynt  yr 
hyn  sydd  o  ran  na'r  hyn  sydd  berffaith,  neu  ynte  y  dylai  y 
prophwydoliaethau,  tafodau,  a'r  wybodaeth  fodoli  yn  yr  oes 
hon:  canys  fe  wyr  pawb,  fel  y  sylwai  Mr.  Jones,  mai  ffin 
ddarfyddol  yr  hyn  sydd  o  ran  yw  dyfodiad  yr  hyn  sydd 
berffaith,  ac  o  ganlyniad  nis  gall  yr  hyn  sydd  o  ran  fodoli  ar  ol 
dyfod  yr  hyn  sydd  berffaith. 

Eithr  er  mwyn  profi  fod  yr  hyn  sydd  o  ran  heb  ddarfod, 
cawn  yn  gyntaf  edrych  i  mewn  i'r  hyn  a  ddywed  yr  ysgrythyr- 
au.  Yr  hyn  sydd  o  ran  yw  y  doniau  ysbrydol,  sef  prophwyd- 
oliaethau, tafodau,  gwybodaeth,  &c. ;  canys,  fel  y  dywed  yr 
Apostol,  "  O  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn  pro- 
phwydo."  Ymddengys  yn  eglur  oddiwrth  1  Cor.  xii,  fod  y 
doniau  hyn,  ynghyd  a'r  rhai  ereill,  yn  aelodau  o  gorff  Crist,  ac 
wedi  eu  gosod  yn  yr  eglwys  gan  Dduw  er  ei  pherffeithio,  hyd 
nes  y  delo  yn  wr  perffaith,  at  fesur  oedran  (neu  faintioli) 
cyflawnder  Crist;  ac  y  mae  yr  un  mor  eglur  nas  gall  y  naill 
ddawn  ddywedyd  wrth  y  Hall,  "  Nid  rhaid  i  mi  wrthyt;"  "  canys 
y  corff  nid  yw  un  aelod,  eithr  llawer."  Yr  oedd  yr  apostolion, 
prophwydi,  bugeiliaid,  &c,  ynrai  o  aelodau  y  corff  hefyd;  a'r 
dyscyblion  neu  y  credinwyr  ag  oeddynt  yn  meddu  y  swyddi  a'r 
doniau  hyny,  oedd  yn  cyfansoddi  y  corff,  neu  mewn  geiriau 
ereill,  y  cnawd.  Trwy  y  gwahanol  swyddi  a'r  doniau  yr  oedd 
yr  holl  gorff  yn  cael  ei  adeiladu,  ac  nid  oedd  yn  bosibl  iddo 
fyw  hebddynt.  Yr  oedd  yr  aelodau  a  dybid  eu  bod  yn  wanaf 
yn  anghenrheidiol;  canys  er  y  mynai  y  Corinthiaid  wahardd 
llefaru  a  thafodau,  etto  cynghorodd  Paul  hwynt  ibeidio,  oblegid 
eu  bod  yn  aelod  o'r  corff,  a  thrwy  eu  cyfieithu,  yn  gystal  aelod 


65 

a  phrophwydoliaeth,  yr  hon  a  fynent  hefyd,  yn  groes  i  ewyllys 
Duw,  ei  dirmygu. 

Yn  awr,  yr  oedd  y  doniau  hyny,  ag  oedd  yn  cyfansoddi  yr 
hyn  sydd  o  ran,  sef  prophwydoliaeth,  tafodau,  a  gwybodaeth, 
yn  adeiladu  yr  eglwys;  canys  "yr  hwn  sydd  yn  prophwydo, 
sydd  yn  llefaru  wrth  ddynion  er  adeiladaeth,  a  chynghor,  a 
chysur  ;"  ac  felly  y  gwna  y  tafodau  hefyd  trwy  eu  cyfieithu, 
ynghyd  a'r  ddawn  o  wybodaeth.  (1  Cor.  xiv,  3,  5.)  Oblegid 
hyny  y  dyweda  yr  apostol,  "Dilynwch  gariad,  a  deisyfwch 
ddoniau  ysbrydol."  Ac  er  nad  yw  prophwydoliaethau  i  barhau 
byth,  fel  cariad,  etto  mae  yn  sicr  y  parhant  cyhyd  ag  y  byddo 
eu  heisieu,  a  dim  yn  mhellach;  ac  felly  y  doniau  ereill.  Yn 
awr,  gan  fod  prophwydoliaethau  yn  anghenrheidiol  er  adeiladu 
yr  eglwys  yn  yr  amser  gynt,  pa  fodd  y  gall  yr  eglwys  wneyd 
hebddynt  yn  yr  oes  hon?  Os  dywedir  fod  yr  ysgrythyrau 
ganddi,  nid  yw  y  rhai  hyny,  wedi  y  cyfan,  yn  ddim  amgen  na. 
phrophwydoliaeth.au  o  ran,  a  gwybodaeth  o  ran,  ac  nid  ydynt  yn 
cynnwys  ond  rhan  fychan  o'r  hyn  a  ddeilliodd  trwy  y  ddawn  o 
brophwydoliaeth  a  gwybodaeth,  heb  son  dim  am  y  lleill.  Felly, 
gwelwn  mai  yr  hyn  sydd  o  ran  yw  hyd  y  nod  y  Testament,  a 
bod  rhaid  i'r  Testament  fyned  yn  ddiddefnydd,  pan  ddelo  yr  hyn 
sydd  berffaith :  a  chan  y  gwneir  defnydd  o'r  hyn  sydd  o  ran 
yn  bresennol,  mae  yn  rhaid  fod  yr  hyn  sydd  berffaith  heb 
ddyfod. 

(II.)  Yr  ail  osodiad  yw, — Mai  nid  y  Testament  Newydd  yw 
yr  hyn  sydd  berffaith,  eithr  mai  rhywbeth  arall  ydyw,  yr  hwn  sydd 
etto  i  ddyfod. 

Nis  gwyddom  pa  fodd  y  gall  dynion  ag  ydynt  yn  feddiannol 
ar  reswm,  fod  mor  ffol  a  meddwl  mai  y  Testament  Newydd  yw 
yr  hyn  sydd  berffaith,  tra  y  gwyddant  yn  eithaf  da  mai  pethau 
o  ran  a  gynnwysa.  0  ran  yr  oedd  Paul  yn  prophwydo 
ynghylch  yr  adnodau  dan  ein  sylw:  oblegid  nid  perffeithrwydd 
oedd  yr  hyn  a  ddywedodd  ef,  fel  yr  addefa  ei  hun,  yn  y  geiriau 
hyn — "  0  ran  y  gwyddom,  ac  o  ran  yr  ydym  yn  prophwydo." 
"  Eithr  pan  ddelo  yr  hyn  sydd  berffaith  [sef  yr  hyn  ag  sydd  yn 
amgenach  na'n  gwybodaeth  a'n  prophwydo  presennol],  yna  yr 
hyn  sydd  o  ran  a  ddileir."  Ac  er  mwyn  egluro  y  peth,  def- 
nyddia  yr  Apostol  y  gymhariaeth  hon;  sef,  "Pan  oeddwn 
fachgen,  fel  bachgen  y  llefarwn,  fel  bachgen  y  deallwn,  fel 
bachgen  y  meddyliwn.  ond  pan  aethym  yn  wr,  mi  a  rois 
heibio  bethau  bachgenaidd."  Yna  ychwanega,  "Canys  gweled 
yr  ydym  yr  awrhon  trwy  ddrych,  mewn  damiueg;  ond  yna, 
wyneb  yn  wyneb  :  yn  awr  yr  adwaen  o  ran ;  ond  yna  yr  ad- 
nabyddaf  megys  y'm  hadwaenir."  Gwelwn  wrth  hyn,  ynte, 
mai  pethau  bachgenaidd  a  feddai  yr  apostolion ;  a  thegan  bach- 
genaidd oedd  y  brophwydoliaeth  hon  o  eiddo  Paul  ynghylch  y 
doniau  ysbrydol :  ac  yr  oedd  holl  wybodaeth  yr  apostolion  a'r 
eaint  yn  yr  amser  hwnw  yn  bethau  bachgenaidd,  ac  yn  bethau 
i'sr  ihoddi  heibio  rywbryd,  fel  pethau  diles  a  dianghenrhaid,    Yp 


66 

oedd  yr  epistolau  a  ysgrifenwyd  at  yr  eglwysi,  ynghyd  a'r 
doniau  a  feddcnt  eu  hunain,  yn  fuddiol  iddynt  fel  plant,  neu 
fechgyn;  ond  wedi  y  delcnt  yn  "wr  perffaith,"  yna  gallent 
roddi  yr  lioll  bethau  hyny  hcibio,  gan  na  fuasent  mwyach  yn 
gweled  trwy  ddrych  yn  aneglur,  eitlir  "  wyneb  yn  wyneb."  Y 
sawl  ag  oedd  yn  gweled  trwy  ddrych  y  pryd  hyny,  oedd  y 
eyfryw  ag  a  gaent  weled  wyneb  yn  wyneb,  ac  adnabod  megys 
eu  hadwaonir,  mown  amser  i  ddod.  Nid  oedd  neb  y  pryd 
hyny  yn  amgen  na  bachgen  :  a  chan  mai  bcchgyn  felly  a 
ysgrifenodd  y  Testament  Newydd,  rhaid  mai  peth  hollol  fach- 
genaidd  y  w  y  Testament  Newydd,  a  dweyd  y  goren  am  dano. 
Nid  oedd  yr  hyn  oedd  berffaith  wedi  dod  pan  gafodd  ei  ysgrif- 
enu  ;  ac  os  felly,  mae  y  Testament  yn  awr  yn  gymmaint  peth 
o  ran  ag  a  fu  erioed,  fel  y  gallwn  ddeall  wrth  weled  doethion  yr 
oes  lion  yn  ceisio  ei  berffeithio  yn  barhaus.  Yr  oedd  ysgrifen- 
wyr  y  Testament  Newydd,  yn  gystal  a'r  Hen  Destament  hefyd, 
yn  gymhariaethol  i'r  peth  a  fyddant  rywbryd  etto,  yn  llefaru 
megys  bechgyn,  ac  yn  deall  megys  bechgyn,  ac  yn  meddwl 
megys  bechgyn,  ac  wrth  gwrs,  yn  ysgrifenu  hefyd  megys 
bechgyn,  hyd  y  nod  pan  yn  cyfansoddi  yr  hyn  a  eilw  rhai  yn 
awr  "yr  hyn  sydd  berffaith."  Wei,  pa  fodd,  ynte,  y  gall  dyn- 
ion  haeru  mai  y  Testament  Newydd  yw  yr  hyn  sydd  berffaith. 
tra  nad  yw  y  wybodaeth  a'r  prophwydoliaethau  sydd  ynddo 
ond  pethau  o  ran  ?  Pe  y  Testament  fuasai  yr  hyn  sydd  ber- 
ffaith, yna  yr  oedd  sylwedd  y  perffeithrwydd  yn  yr  eglwys  cyn 
i'r  hyn  o  ran  ddarfod.  Ond  pa  achos  ymhelaethu  cymmaint  ar 
bwnc  mor  eglur  ag  a  ddeallid  gan  bawb  hyd  yn  ddiweddar. 
Onid  yw  y  Testament  ei  hun,  megys  y  mae  gan  Gristionogion 
y  wlad  hon,  yn  llawer  rhy  analluog  i  berffeithio  y  saint  hyd  y 
nod  gystal  a'r  hyn  o  ran  yr  amser  gynt?  ac  os  nad  yw  gystal, 
ie,  a  llawer  yn  well,  na'r  hyn  o  ran,  yna  nid  y  perffeithrwydd 
dan  sylw  ydyw.  Edrychwch  mewn  i  gapeli  y  wlad,  a  gwelwch 
fel  y  mae'r  hyn  sydd  berffaith  yn  gweithio :  arweinia  un  blaid 
i  wneyd  fel  hyn,  a'r  blaid  arall  i  wneyd  yn  wahanol,  hyd  nes  y 
mae  llawer  yn  chwennych  gweled  dyddiau  yr  hyn  sydd  o  ran 
yn  dychwelyd,  canys  y  mae'r  perffeithrwydd  yn  fwy  analluog 
na'r  hyn  sydd  o  ran.  Pan  y  meddai  yr  eglwys  apostolion, 
prophwydi,  bugeiliaid,  doniau  ysbrydol,  &c,  yr  oedd  yn  llawer 
perffeithiach  nag  un  eglwys  sectaraidd  yn  bresennol.  Yr  oedd 
gwybodaeth  a  phrophwydoliaeth  o  ran  y  pryd  hyny,  eithr  yn 
awr  mae  y  cyfan  yn  anwybodaeth  ac  ansicrwydd,  a'r  eglwysi 
yn  galw  puteiniaid  ar  eu  gilydd;  ac  y  mae  Mr.  Jones,  Llangoll- 
en, wedi  bod  mor  onest  a.  chyhoeddi  mai  puteiniaid  yw  holl 
eglwysi  y  wlad.  Gwel  a  ganlyn  yn  ei  Esboniad  ar  y  Corinth- 
iaid,  tud.  90  : — "  Putain  yw  pob  sect  ac  eglwys  Gristionogol  a 
blyga  i  dderbyn  cymmaint  ag  un  ddeddf  athrawiaethol,  neu 
ymarferol,  o  enau  un  pab,  na  senedd,  na  brenin,  na  brenines,  na 
chynghorfa,  na  cliovferen.ee,  nac  association,  na  chymmanfa,  ns 
*  Chwrdd  Chwarterol,'  nac  unrhyw  gwrdd  yn  y  byd  o  ddyciof 


67 

da  neu  ddrwg,  bychain  neu  fawr,  heblaw  o  enau  Crist,  ei 
Phriod  cyfreithlon,  yn  unig."  Nis  gwyddem  ni  hyd  yn  awr  ein 
bod  yn  dadleu  a.  dyn  sydd  yn  aelod  o  eglwys  a  eilw  efe  ei  hun 
yn  butain.  Dyna  y  gwir  goreu  a  ddywedodd  erioed.  Etto,  yn 
yr  un  dud.  dywed,  "  Nad  pwy  yw  y  Butain  Eawr  yn  llyfr  y 
Dadguddiad,  ystyrir  hi  yn  fam  puteiniaid  y  ddaear,  sef  yr  holl 
sectau  sy'n  proffesu  eu  bod  yn  derbyn  cyfreithiau  crefyddol 
oddiwrth  ddynion."  Yna  wrtli  nodi  fod  holl  sectau  y  wlad  yn 
yn  gwneuthur  felly,  dy  weda,  "  Y  rhai  sydd  yn  ufyddhau  i'r 
cyfryw  gynghorfjiau,  heb  broffesu  hyny,  ie,  tra  yn  gwadu  hyny, 
yw  yr  eglwysi  hyny  o  eiddo  yr  Annibynwyr  a'r  Bedyddwyr 
a  ystyriant  benderfyniadau  cynghorfaau  o  weinidogion,  yn 
meddu  awdurdod  uwch  arnynt  na  dylanwad  cynghor  a  chyf- 
archiad." 

Ee  wel  pawb,  bellach,  fod  y  perffeithrwydd  sydd  gan  y  sect- 
ariaid  yn  gwneyd  eu  heglwysi  yn  buteiniaid,  ac  yn  til  mwy 
anmherffaith  na'r  eglwys  gynt,  yr  hon  ni  feddai  ond  yr  hyn 
oedd  o  ran.  Ond  pa  syndod  fod  gwraig  yn  myned  yn  butain, 
pan  nad  yw  yn  clywed  byth  oddiwrth  ei  phen  neu  ei  gwr;  eithr 
yn  gorfod  byw  o  hyd  ar  yr  hen  stock  a  gafwyd  gynt,  yr  hyn  a 
fu  yn  meddiant  y  Fam  Butain  am  oesoedd  lawer.  Y  mae 
Saint  y  Dyddiau  Diweddaf  yn  edrych  yn  mlaen  at  yr  hyn 
sydd  berffeithiach  na'r  Testament  Newydd ;  ac  ar  yr  un  pryd 
y  maent  yn  gwneuthur  defnydd  o'r  hyn  sydd  o  ran,  gan  ddilyn 
cariad,  a  deisyf  doniau  ysbrydol,  hyd  nes  y  delo  y  perffeith- 
rwydd hwnw  ar  ol  yr  adgyfodiad,  pan  y  bydd  pob  peth  wedi 
ymberffeithio. 

(III.)  Y  trydydd  gosodiad  yw, — Fod  apostolion,  prophwydi, 
bugeiliaid,  athrawon,  $■&,  i  barhauyn  yr  Eghcys. 

Haera  Mrd.  Jones  a  Davies  nad  oedd  yr  apostolion,  y  pro- 
phwydi, y  bugeiliaid,  a'r  athrawon,  i  fodoli  yn  yr  eglwys  yn 
mhellach  na'r  ffin  a  nodir  yn  Eph.  iv,  13,  sef  "hyd  (mechri, 
until)  oni  ymgyfarfyddom  oil  yn  undeb  ffydd;"  ac  mewn  can- 
lyniad  nad  oedd  gwyrthiau  ychwaith  yn  parhau  yn  hwy  na 
hyny.  Haerant  hefyd  mai  yr  un  ffin  yw  hon  a'r  ffin  arall,  sef 
dyfodiad  yr  hyn  sydd  berffaith,  neu  gasgliad  yr  ysgrythyrau  at 
eu  gilydd  yn  un  llyfr. 

Yn  awr,  nis  gellid  haeru  dim  braidd  yn  ffolach  na  hyn.  Os 
nad  oedd  apostolion  a  phrophwydi  yn  parhau  yn  hwy  nag  hyd 
y  pryd  y  casglwyd  yr  ysgrythyrau,  yna  nid  oedd  bugeiliaid  ac 
athrawon  yn  parhau  ychwaith.  Mae  yr  eglwys  heb  neb  ond 
Beibl  a  diaconiaid!  Pa  fodd  y  gallai  y  Mrd.  Jones  a  Davies 
gymmeryd  arnynt  i  fod  yn  fugeiliaid  ac  athrawon,  gan  ddysgu 
ffolineb  felly  i  geisio  difodi  eu  hunain?  Dyma  y  rhai  sydd  yn 
dysgu  bob  amser,  heb  ddyfod  un  amser  i  wybodaeth  y  gwirion- 
edd,  Wrth  geisio  difodi  apostolion  a  phrophwydi,  ynghyd  a'r 
doniau  ysbrydol,  y  mae'r  bugeiliaid  a'r  athrawon  hyn  yn  difodi 
eu  hunain.  Paham,  gan  hyny,  yr  ymdrafferthant  hwy  i  ber- 
ffeithio  y  saint  trwy  bregethu,  &c,  tra  mae  y  Testament  New- 


88 

ydd,  ncu  yr  hyn  sydd  berffaith,  yn  mcddiant  y  saint.  Paham 
Tia  adawent  i'r  Testament  a'r  diaconiaid  wneyd  pob  peth  eu 
hunain,  a  gadael  y  putciniaid  (sef  yr  eglwysi)  yn  llonydd? 
canys  fe  allant  hwy  gael  eu  perffeithio  fel  arall. 

Ond  trown  yn  awr,  i  sylwi  fod  yr  apostolion,  y  prophwydi,  y 
bugeiliaid,  a'r  athrawon,  wedi  eu  rhoddi  "  i  bcrffeithio  y  saint, 
i  waitb  y  weinidogaetb,  i  adeilad  corff  Crist"  (Epli.  iv,  11,  12). 
Yr  oedd  y  swyddogion  byn  i  gyflawni  y  tri  pheth  a  enwyd,  sef 
yn  laf,  perffeithio  y  saint ;  yn  ail,  gwaith  y  weinidogacth;  ac 
yn  3ydd,  adeiladiad  corff  Crist.  Mae  ein  dau  barchedig  yn 
angbofio  cadw  yr  attal-nodau  wrth  ddarllen  y  geiriau  uchod;  a 
darllenant  fel  hyn — "  I  berffeithio  y  saint  i  waith  y  weinidog- 
aetb, i  adeilad  corff  Crist."  Mae  attal-nod  yn  y  Groeg,  a'r 
Gymraeg,  ar  ol  y  gair  "  saint,"  yr  hyn  sydd  yn  cyfnewid 
y  meddwl.  Nid  "perffeithio  y  saint  gogyfer  a,  gwaith  y 
weinidogaetb."  (fel  y  geiria  Mr.  Jones),  yw  y  meddwl,  eitbr  er 
perffeithio  y  saint,  er  gwaith  y  weinidogaeth,  ac  er  adeilad  corff 
Crist ;  onide,  buasai  raid  fod  y  chwiorydd  a  phawb  yn  cael  eu 
cymhwyso  neu  eu  perffeithio  i  waith  y  weinidogaeth,  yr  hyn 
sydd  yn  ffolineb.  Wei,  yr  oedd  y  swyddogion  hyny  wedi  eu 
gosod  i  gyflawni  y  tri  pheth  dan  sylw,  "  hyd  oni  ymgyfarfydd- 
om  yn  undeb  ffydd,  a  gwybodaeth  Mab  Duw,  yn  wr  perffaith, 
at  fesur  oedran  [neu  faintioli]  c)rflawnder  Crist."  Dyna  ydyw 
y  ffin,  mae  yn  wir,  ond  ni  therfynodd  ar  gasgliad  y  Testament 
Newydd ;  canys  nid  anerch  ei  frodyr  yr  apostolion,  yr  oedd  Paul, 
eithr  yr  Ephesiaid,  pan  y  dywedodd,  "  hyd  oni  ymgyfarfyddom 
oll  yn  undeb  ffydd,"  &c. :  o  ganlyniad  ymddengys  yn  naturiol 
fod  Paul  yn  meddwl  ymgyfarfyddiad  yr  holl  eglwys  yn  gyff- 
redinol,  yn  undeb  ffydd,  yr  hyn  a  wyr  pawb  nad  yw  wedi 
cymmeryd  lie  etto.  Hurtwch  Mr.  Jones  oedd  dweyd  fod  pob 
dyn  mawr  a  phob  dyn  bach,  os  meddylir  mai  yr  adgyfodiad  yw 
yr  "ymgyfarfyddiad,"  yn  rhwym  o  fod  yr  un  maintioli  a 
Christ ;  canys  y  "  gwr  perffaith,"  sef  yr  eglwys,  sydd  i  fod  felly, 
a  hyny  mewn  ffordd  o  gymhariaeth.  Nid  oedd  yr  eglwys  yn  wr 
perffaith  pan  oedd  Paul  yn  ysgrifenu,  nac  ychwaith  ar  ol 
cyd-gasgliad  yr  ysgrythyrau  yn  un  Uyfr  :  etto,  yr  oedd  megys 
bachgen,  yn  gwybod  o  ran ;  ac  yr  oedd  yr  holl  aelodau  cry- 
bwylledig  wedi  eu  gosod  yn  y  corff  ieuanc  hwn,  er  ei  feithrin  yn 
y  blaen,  fel  y  cynnyddai  i  fod  yn  briodasferch  i  Grist ;  "  o'r  hwn 
y  mae  yr  holl  gorff  wedi  ei  gyd-ymgynnull  a'i  gyd-gyssylltu, 
trwy  bob  cymmal  cynnaliaeth,  yn  ol  y  nerthol  weithrediad  yn 
mesur  pob  rhan,  yn  gwneuthur  cynnydd  y  corff,  i'w  adeiladu  ei 
bun  mewn  cariad"  (adn.  16).  Yr  oedd  y  corff  wedi  ei  gyfan- 
soddi  gan  Dduw,  a  hyny  yn  y  dechreuad ;  ac  yr  oedd  yr 
apostolion,  prophwydi,  bugeiliaid,  athrawon,  a'r  doniau  ysbryd- 
ol,  wedi  eu  gosod  yn  aelodau  ynddo,  fel  y  gwasanaethent  er 
cynnydd  ac  adeiladiad  y  corff,  hyd  nes  y  delai  yn  wh  per- 
ffaith. Mae  hyn  yn  profi  mai  yr  un  gwaith  oedd  ganddynt 
o'r  dechreu  i'r  diwedd  ;  ac  os  nad  yw  yr  eglwys  neu  y  corff 


69 

hwnw  wedi  dyfod  yn  wr  perffaith,  yna  y  mae  cymmaint  o 
anghen  yn  bresennol  am  yr  holl  aelodau  ag  a  fu  erioed. 

Nid  yw  y  sylwadau  canlynol  o  eiddoMr.  Davies,  ynnhud.  SO 
o'i  lyfryn,  yn  gymhwysiadol  at  gorflF  Crist  ;  sef, — "  Mae  pethau 
yn  anghen rheidiol  tuag  at  ddarparu  a  sefydlu  peiriant,  ag  nad 
ydynt  anghenrheidiol  wedi  ei  gwblhau.  Is  id  yr  un  offerynau 
sydd  anghenrheidiol,  i  agor  lefel  newydd,  ag  sydd  anghenrheid- 
iol i  dori  y  mwn  a'r  glo  wedi  ei  hagor.  Llawlifau.  bwyill,  &c, 
sydd  anghenrheidiol  i  wneyd  pedrolfen,  ond  anifeiliaid  sydd 
anghenrheidiol  i'w  symud."  Yn  awr,  gwelwn  fod  corff  Crist 
yn  beth  gwahanol  i  lefel  neu  bedrolfen.  Wedi  i  gorff  unwaith 
gael  pen,  llygaid,  clustiau,  breichiau,  traed,  &c,  y  mae  wedi  ei 
sefydlu,  ac  yna  bydd  eisieu  y  rhai  hyny  arno  cyhyd  ag  y  byddo 
byw;  felly,  y  mae  anghen  apostolion,  prophwydi,  bugeiliaid, 
athrawon,  a  doniau  ysbrydol,  ar  eglwys  Crist,  hyd  nes  y  delo 
yn  wr  perffaith.  Er  y  gall  yr  ymborth  gael  ei  newid  o  fwyd 
gwan  i  fwyd  cryf,  etto  nis  gellir  tynu  ymaith  na  newid  dim  ar 
yr  aelodau  a  osododd  Duw  ar  y  cyntaf,  heb  anmharu  neu  ddin- 
ystrio  y  corfF.  O  ganlyniad,  mae  yr  eglwys  yn  bresennol  yn 
meddu  ei  holl  aelodau,  ac  y  maent  yn  sicr  o  barhau  ynddi  hyd 
nes  y  delo  yn  wr  perffaith,  at  fesur.  maintioli  cyflawnder  Crist. 

Yn  nesaf,  cawn  sylwi  ychydig  ar  gyssylltiad  y  geiriau,  "  fel 
na  byddom  mwyach  yn  blantos  yn  bwhwman,  ac  yn  ein  cylch- 
arwain  a,  phob  awel  dysgeidiaeth,  trwy  gyfrwysdra  i  gynllwyn 
i  dwyllo"  (adn.  14).  Dywedai  Mr.  Jones,  yn  ei  ddarlith  olaf, 
ein  bod  wedi  cael  y  Testament,  "  fel  na  byddom  mwyach  [sef 
wedi  cael  hwnw]  yn  blantos  yn  bwhwman,  &c."  Ond  yn 
nhud.  114  o'i  Esboniad  ar  y  Corinthiaid,  dyweda  yn  hollol  fel 
arall,  sef, — "Rhag  cael  o'r  saint  eu  cylch-arwain  fel  hyn  a,  phob 
awel  dysgeidiaeth  o  eiddo  y  rhai  a  gynllwynent  i'w  twyllo, 
gosododd  Duw  apostolion,  prophwydi,  &c,  y  rhai  a  gedwid 
ganddo  i  hysbysu  drwyddynt  ei  feddwl  ar  bob  dadl."  Y  mae 
hyn  yn  gywir ;  canys  cyn  cael  y  swyddwyr  hyny,  yr  oedd  yr 
Ephesiaid  ac  ereill  yn  cael  eu  cylch-arwain  a,  phob  awel  dysg- 
eidiaeth; eithr  "mwyach."  nid  oedd  achosi  hyny  fod,  gan  fod 
apostolion,  prophwydi,  &c,  ganddynt.  Ond  gwelwn,  mor  fuan 
ag  y  collwyd  yr  apostolion,  prophwydi,  &c,  cafodd  y  bobl  eu 
cylch-arwain  drachefn  o  hyny  hyd  heddyw  yn  fwy  nag  erioed, 
fel  y  gall  pawb  ganfod. 

Yn  wir,  pa  fwyaf  yr  ymhelaethwn  ar  y  pwnc  hwn,  mwyaf  i 
gyd  y  gwelwn  fod  adnodau  pendant  Mr.  Jones  dros  ddarfyddiad 
gwyrthiau,  &c,  yn  adnodau  pendant  dros  eu  parhad.  A  phe 
na  allem  brofi  hyny  yn  ddigon  boddhaol  trwy  ymresymu,  mae 
yn  hawdd  ddigon  i  ddangos  ffeithiau,  y  rhai  a  brofant  tuhwnt  i 
bob  dadl  fod  ein  gosodiadau  ni  yn  wir.  Y  mae  miloedd  o  dyst- 
ion  byw  yn  ein  gwlad,  y  rhai  ydynt  yn  gwybod  fod  yr  holl 
swyddi  a'r  doniau  cyntefig  yn  bodoli  yn  Eglwys  neu  gorff  Crist 
yn  yr  oes  hon;  a  gall  pawb  gael  gwybod  yr  un  peth  trwy 
ufyddhau  i'r  Efengyl. 


70 

Efallai  yr  hoftai  rhai  wcled  barn  yr  enwog  John  "NVi.. 
ynghylch  parhad  gwyi-thiau;  ac  <  r  inwyn  en  boddloui,  dyfynwn 
a  ganlyn  o'i  (J4  brogeth  ar  y  "Ffordd  fwy  rhagorol:" — "Nid 
ymddengys  fod  doniau  goruwch-naturiol  wedi  purhau  yn  gyff- 
redin  yn  yr  eglwys,  ond  hyd  yr  ail  neu  y  drydedd  ganrif. 
.Aniynych  y  clywwn  am  danynt  ar  ol  y  cyfnod  andwyol  hwnw, 
pan  y  galwoddyr  Amherawdwr  Cysteuyn  ei  hun  yn  Grietion,  a 
thrwy  ei  fympwy  lumanol  iddo  feddwl  11<  uaenu  Cristionogaeth 
drwy  bcntyru  cyfoeth,  anrhydedd,  a  nerth  ar  y  Gristionogion 
yn  gyffrcdinol.  O'r  amsor  hyn  darfyddasant  braidd  yn  hollol; 
o  leiaf,  pur  anfynych  y  clywir  am  danynt  wedi  y  pryd  hyn. 
Nid  yr  achos  iddynt  ballu  oedd,  fel  y  dywed  y  cyffredin(Wy<'/J, 
am  nad  oedd  eu  heisieu  mwyach,  o  herwydd  fod  yr  boll  fyd 
wedi  cofleidio  Cristionogaeth.  Mae  hyn  yn  gamsynied  truenus  ! 
Nid  oedd  yr  ugeinfed  ran  o'r  byd  yn  Gristionogion  pryd  hyny, 
hyn  y  nod  mewn  enw.  Y  gwir  achos  [na  fuasai  y  doniau 
gwyrthiol  yn  parhau]  yw,  o  herwydd  oeri  o  gariad  llawer — ni 
feddai  y  Gristionogion  fwy  o  Ysbryd  Crist  nag  oedd  gan  y 
paganiaid  ereill !  Mab  y  Dyn,  pan  ymwelodd  a'i  eglwys,  ni 
all  odd  braidd  gael  ffydd  ar  y  ddaear.  Dyma  yr  achos  gwreidd- 
iol  na  chafwyd  doniau  goruwch-naturiol  yr  Ysbryd  Glan  yn 
hwy  yn  yr  eglwys  Gristionogol,  o  herwydd  ddarfod  i'r  Cristion- 
ogion  droi  yn  baganiaid  wedy'n,  heb  ond  y  llythyren  farw  yn 
unig  yn  ngweddill." 

Yn  awr,  mae  yn  rhaid  i  ni  frysio  i  derfynu,  gan  fod  ein  lien 
yn  agos  llawn;  etto,  ystyriwn  fod  yr  hyn  a  ddywedasom  yn 
nghylch  "  yr  hyn  sydd  o  ran,  a'r  hyn  sydd  berffaith,"  yn  ddigon, 
mewn  cyssylltiad  a'r  pynciau  ereill,  i  brofi  parhad  gwyrthiau 
yn  yr  oes  hon ;  a'r  sawl  sydd  yn  chwennych  gweled  rhagor  o 
sylwadau,  gallant  gael  eu  boddloni,  fe  ddichon,  yn  ein  traethod- 
au  ereill,  y  rhai  ydym  wedi  gyhoeddi  ar  wahanol  brydiau. 

Megys  ag  yr  awgrjTiiasoni  yn  flaenorol,  yr  ydym  wedi  gorfod 
gadael  allan  lawer  iawn  o'n  sylwadau,  o  ddiffyg  lie ;  oblegid  yr 
oedd  y  pynciau  a  gymmerasom  mewn  Haw,  pe  gwnelem  gyf- 
iawnder  a  hwynt,  yn  teilyngu  rhifynau  o  faintioli  llawer  mwy. 
Ond  pa  fodd  bynag  am  hyny,  hyderwn  fod  digon  wedi  ei  ysgri- 
fenu  er  gosod  y  gwirionedd  yn  eglur  o  flaen  y  darllenydd,  fel 
nad  oes  perygl  iddo  fethu  ei  weled,  os  yw  yn  ewyllysio  hyny. 

Wrth  ddiweddu,  yr  ydym  yn  dwyn  tystiolaeth  o'r  hyn  a 
wyddom.  Yr  ydym  yn  gwybod  fod  Duw  yn  arddel  Saint  y 
Dyddiau  Diweddaf,  fel  ei  unig  bobl  yn  yr  oes  hon,  a' bod  yr 
Arglwydd  yn  cyd-weithio  gyda'i  weision  a'i  bobl,  ao  yn  cadarn- 
hau  ei  eiriau  trwy  yr  arwyddion  y  rhai  a  ganlynant  y  gwir 
gredinwyr  hyd  y 

DIWEDD. 

Merthyr,  Gorph.  15,  1852. 

;.    L'AVlS,  AEGRAFFVBD,    M  EETH  Y  B-T  V  UFI  L. 


